DARLITHIAÜ 


4R 


F    F    Y    D    D  , 


Y    RHAI 


A  DRADDODWYD    YN  WREIDDIOL  O  FLAEN  DOS- 

PARTH  O  HENÜRIAID,  YN  KIRTLAND, 

OHIO,  YN  AMERICA. 


CAN    JOSEPH    SMITH. 


MERTHYR-TYDFIL: 
ARGRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAVIS,  GEORGETOWN; 

AR    WBBTH    HEFYD 

Gan  y  Saint  yn  gyffredinol,  a  llawer  o  Lyfrwerihwyr, 
trwj  y  Deau  a'i  Gogledd. 

1850. 


HìYSB  YSIAD. 

Àìt  ddymuniad  anirywiol  o  ddarllenwyr  Udgorn  Seion,  yr 
ydym  yn  cyhoeddi  y  Darlithiau  canlynol  ar  Ffydd  yn  lyfryu. 
ar  ben  ei  hun,  allan  o'r  cyhoeddiad  hwnw,  fel  y  gallo  fod 
o  fewn  cyrhaedd  pawb.  Nid  oes  eisieu  dweyd  dim  er  canmawl 
y  Darlithiau,  canys  gŵyr  pawb  am  fedrusrwydd  eu  hysgrifenydd. 
Darfu  i  ni  eu  cyfieithu  o'r  Doctrine  and  Couenants,  er  adeiladaeth 
ì'-n  cydgenedl;  a  gobeithiwn  y  gwnant  hwythau  ddefnydd  da 
o  honynt,  fel  y  byddont  er  eu  lles. 

J.    DaV18. 


DARLITHIAtl  AR  FFYDD. 


DARLITH  I. 

f<3AN  mai  ffydd  yw  yr  egwyddor  gyntaf  mewn  crefydd  ddadgudd- 
iedîg,  a  sylfaen  pob  cyfiawnder,  y  niae  o  ganlyniad  ŷn  hawlio  T 
Ilo  cyntaf  mewn  cwrs  o  ddarlitliiau  a  fwriedir  er  ìawn  ddeall 
athrawiaeth  Iesu  Grist. 

Wrth  ymdrin  â'r  pwnc  o  ffydd,  cawn  gadw  at  y  drefn  gan- 
lynol :  — 

Yn  gyntaf, —  Ffydd  ei  hunan — beth  ydy w  ? 

Yn  ail, — Y  gwrthddrych  ar  ba  un  y  gorphwysa.     Ac 

Yn  drydydd, — Yr  effeithiau  a  ddylifant  oddiwrthi. 

Yn  gysson  â'r  drefn  hon,  y  mae  genym  yn  gyntaf  i  sylwi  pa 
beth  ydyw  ffydd. 

Mae  awdwr  yr  epistol  at  yr  Hebreaid,  yn  yr  unfed  bennod  ar 
-ddeg  o'r  epistol  hwnw,  a'r  adnod  gyntaf,  yn  rhoddi  yr  eglurhad 
canlynol  ar  y  ga.\r  ffrjÜd  : — 

"  Ffydd  yn  ŵír  yw  sail  y  pethau  yr  ydys  yn  eu  gobeithio,  a 
sicrwydd  y  pethau  nid  ydys  yn  eu  gweled.'' 

Oddiwrth  hyn  dysgwn  mai  ffydd  yw  y  sicrwydd  sydd  gan  ddyn- 
ion  o  fodoliaeth  pethau  na  welsant,  a'r  egwyddor  o  weitbrediad  yn 
mhob  hod  deallgar. 

Pe  buasai  dynion  yn  iawn  ystyried  eu  hunain,  a  throi  eu  medd- 
yliau  a'u  myfyrdodau  at  weitbrediadau  eu  meddwl  eu  hun»' 
canfyddent  yn  union  mai   ffydd,   a  ffydd  yn  unig,  yw   yr  acho« 


symudol  o  bib  gweilhrediud  ynddynt  ;  ac  hebddi  byddai  y  medd- 
wl  a'r  corfl'  mewn  sefyllfa  ddil'ywyd,  a  pheidiai  eu  holl  ymdrech- 
iadau,  yn  gorfforol  a  meddylíol. 

Pe  troai  y  dosparth  yma  yn  ol,  ac  edrych  ar  banes  eu  bywyd, 
o'r  amser  cyntaí'  y  gallent  gofio,  a  gofyn  idJyiit  eu  hunain  pa 
Bgwyddor  a'u  cynhyrfodd  i  weithredu,  neu  pa  beth  a  roddodd 
nerth  a  bywiogr-wydd  yn  eu  hnll  anturiaethau,  galwadau,  a  gorch- 
wylion  cyfreithlawn,  pa  beth  l'yddai  yr  ateb  ?  Ai  nid  y  sicrwydd 
a  feddem  am  bethau  nad  oeddem  wedi  weled  etto,  a  fyddai  ?  Ai 
nid  y  gobaith  a  feJdech,  mewn  canlyniad  i'ch  ffydd  mewn  bodol- 
îaeth  pethau  anweledig,  a'ch  cynhyrfodd  chwi  i  weithredu  ac 
ymdrechu  er  mwyn  eu  meddiannu  ?  A\  nid  ydych  chwi  yn 
ymddibynu  ar  eich  fl'ydd,  neu  gred,  er  cyrhaedd  pob  gwybodaeth, 
doethineh,  a  newyddion  ?  A  wnelech  chwi  ymdrechu  i  gyrhaedd 
doeíhineb  a*  newyddion,  oni  buasai  eich  bod  yncreduy  gallech 
eu  cael  ?  A  wnelech  chwi  hau,  pe  byddech  heb  gredu  y  cawsech 
í'edu  ?  A  wnelech  chwi  blanu,  pe  credasech  na  chawsech  gasglu 
u'r  ffrwyth  î  A  wnelech  chwi  geisio,  pe  na  chredasech  y  caech? 
A  wnelech  cbwi  chwlio,  nddieithr  eich  bod  yn  credu  y  cawsech 
afael  ?  Neu  a  wnelech  chwi  guro,  oddieithr  eich  bod  yn  credu  y 
buasid  yn  agor  i  chwi  ?  Mewn  gair,  a  oes  rhywbeth  a  allech  chwi 
i'od  wedi  ei  wneyd,  yn  gorfforol  neu  feddyliol,  pe  buasech  heb 
ciedu  yn  flaenorol  ?  A\  nid  yw  eich  ymdreehiadau  o  bob  math, 
yn  ymddibynol  ar  eich  fiydd?  Neu,  a  allwn  ni  ofyn,  pa  beth 
s\dd  genych,  neu  a  fu  genych,  ag  na  chafwyd  trwy  weithrediad 
eich  ffydd  ?  Ai  nid  yw  eich  bwyd,  eich  gwisgoedd,  eich  lletty.  — 
oll  vn  deiliio  trwy  ffydd  ?  Adfylyriwch,a  holwch  eich  hunain  os 
nad  yw  y  pothau  hyn  felly. — Trowch  eich  drychfeddylîau  ar  eich 
meddwl  eich  bunain,  ac  edrychwch  us  mai  nid  ffydd  yw  yr  achos 
symudol  o  bob  gweilhrediàd  ynoch  ;  ac  os  mai  hi  yw  yr  achos 
symudól  ynoch  cliwi,  paham  nad  yn  mhob  bod  deailgar  arall 
befyd? 

A  chan  mai  ffydd  yw  yr  achos  symudol  o  bob  gweithrediad 
mewn  pethuu  tymmorol,  felly  hel'yd  mewn  pethau  ysbrydol ; 
canys  y  mae'r  Iacbawdwr  wedi  dweyd,  a  hyny  yn  wirioneddol, 
mai  y  neb  a  f/redo  ac  a  fedyddier,  a  fydd  cadwedig.    Marc  xvi,  16. 

F.el  ag  yi'  ydym  yn  derbyn  pob  bendithion  tyramorol  trwy  ffydd, 

.  efellv  yn  yr  un  modd  y  derbynîwn  trwy  fl'ydd  yr   holl   fendithion 

ysbrydoi  ag  yr  ydym  yn  dderbyn,     Ond  y  mae  ffydd  nid  yn  unig 


tb  egwyddor  o  weitlíredîad,  ond  o  allu  hefyd,  yn  mhob  boil  JeaU- 
gar,  pa  unbynag  ai  yn  y  nefoedd  ai  ar  y  ddaear.  Fel  hyn  y 
dywed  awdwr  yr  epistol  at  yr  Hebreaid,  xi,  3  : — 

"  Wrth  ffydd  yr  ydyni  yn  ùeall  wneuthur  y  bydoedd  trwy  air 
Duw,  yn  gymmaînt  nad  o  bethau  gweledig  y  gwnaed  y  pethau  a 
welìr." 

Wrth  hyn  y  deallwn  mai  yr  egwyddor  o  allu  a  fodolai  yn  myn- 
wes  Duw,  trwy  yr  hon  y  lluniwyd  y  bydoedd,  oerld  ffydd  ;  *c 
mai  o  herwydd  yr  egwyddor  hon  o  allu  yn  bodoli  yn  j  Duwdod, 
y  mae  pob  peth  ceuedig  yn  bodoli  ;  f'el  ag  y  mae  pob  peth  yn  y 
nefoedd,  ar  y  dlaear,  neu  odditan  y  ddaear,  yn  bodoli  o  herwydd 
ífydd  fel  ag  y  bodola  ynddo  Ef. 

Oni  buasai  yr  egwyddor  o  líydd,  ni  fuasai  y  bydoedd  byth  ya 
cael  eu  llunio,ac  ni  ebawsai  dyn  ei  wneuthür  o  bridd.  Hon  ýw 
vr  egwyddor  trwy  ba  un  y  mae'r  Jehofa  yn  gweitliio,  a  thrwy  yr 
hon  v  mae  yn  gweithredti  gallu  dros  bethau  tymmorol  yn  gystal 
á  thragywyddol. — Cymmerwch  yt  egwydtior  neu'r  briodoledd  hon 
— o  herwydd  y  mae  yn  briodoledd — oddiwrth  y  Duwdod,  a  dar- 
fyddai  fodoli. 

Pwy  na  all  weled,  os  lluniodd  Duw  y  bydoedd  trwy  ffydd,  nad 
írwy  ffydd  hefyd  y  mae  efe  yn  gweithredu  gallu  nrnynt,  ac  mai 
ffydd  yw  yr  egwyddor  o  allu  ?  ac  os  mai  yr  egwyddor  o  allu,  y 
mae  yn  rhaid  ei  bod  mewn  dyn  yn  gystal  ag  yn  y  Duwdod  ? 
Dyma  dystiolaeth  yr  holl  ysgrifenwyr  ysbrydoledig,  a'r  wers  a 
l'uont  hwy  yn  ymdrechu  ei  dysgu  i  ddyn. 

Dywed  yr  Iachawdwr  (Matli.  xvii,  19,  ^O),  Wrtb  egliiro  yr  achos 
nad  allai  ei  ddyscyblion  fwrw  y  cythraul  allan,  mai  o  herwydd 
eu  hanghrediniaeth  oedd  ;  "  canys  yn  wir  y  dy  wedaf  i  chwi,  Pe 
bai  genych  ffydd  megys  gronyn  o  had  mwstard,  chwi  addywedech 
wrth  y  mynydd  hwn,  Symud  oddiyma  draw,  ac  efe  a  symudai ;  ac 
ni  fydd  diin  anmhosibl  i  chwi." 

Y  mae  Moroni,  pan  yn  taìfyru  a  chrynhoi  cof-lyfrau  ei  dad,  yn 
rhoddi  i  ni  yr  hanes  canlynol  o  ll'ydd  yn  egwyddor  o  allu.  Dyw- 
ed,  yn  nhud.  540,  mai  ffydd  Alma  ac  Amulel;  a  achosodd  i  furiau 
y  carchar  i  ddryllio,  fel  y  desgrífìr  yn  nhud.  251  ;  mai  ffydd  Nephi 
a  Lehi  a  achosodd  gyfnewidiad  i  gael  ei  weithredu  yn  nghalonau 
y  Lamaniaid,  pan  y  cawsaut  eu  gorchuddio  gan  yr  Ysbryd  Glflu 
a  chan  dân,  fel  y  gwelir  yn  nhud.  403  ;   ac  mai  tiwy  ffydd  y  syai-- 


uelwyd  y  raynydd  Zorìn  pan  lefarodd  brawd  Jared  yn  enw  yr 
Arglwydd.     Gwel  heí'yd  lud.  541,  o'r  ail  argraínad  Ewropaidd. 

Mown  ychwanegiad  at  hyn  dywedir  yn  Heb.  xi,  32 — 35,  i 
Gedeon,  Barae,  Samson,  Jephthae,  Dafydd,  Samuel,  a'r  proph- 
wydi,  trwy  ffydd,  oresgyn  teyrnasoedd,  gwneuthur  cyfiawnder^ 
cael  addewidion,  cau  salnau  llewod,  diífodd  angerdd  y  tân,  dianc 
rliag  miu  y  cieddyf,  caei  eu  nerthu  o  weudid,  eu  gwneyii  yn  gryi'- 
ion  mewn  rhyfel,  a  gyru  byddinoedd  yr  estroniâid  i  gilio,  <% 
gwragedd  i  dderbyn  eu  rneirw  trwy  adgyfodiad,  &c,  &c. 

Josua  hefyrì,  yn  ngolwg  holl  Israel,  a  orchyrnynodd  i'r  haul  a'r 
Ueuad  i  sefyll  ;   a  bu  felly.     Jos.  x,  12.^ 

Yr  ydym  yn  deall  yma,  fod  yr  ysgrifenwyr  ysbrydoledig  yn 
dwye.d  fod  yr  hoìl  bethau  hyn  yn  cael  eu  cytìawni  trwy  tì'ydd. 
Trwy  ffydd  y  Uuuiwyd  y  bydoedd.  Llefarodd  Duw,  clywodd 
chaos,  a  daeth  y  bydoedd  i  drefn  trwy  y  ffydd  ag  oedd  ynddo  Ef. 
Efeìly  gyda  dyn  hefyd ;  llefarodd  trwy  fi'ydd  yn  enw  Duw,  a 
safodd  yr  haul,  ufyddhaodd  y  lleuad,  symudodd  y  mynyddoedd, 
cwympiodd  carcharau,  cauwyd  safsiau  llewod,  collodd  y  gaîon 
ddynol  eu  heiddigedd,  tân  ei  angerdd,  byddinoedd  eu  gallu,  y 
cleddyf  ei  ddychryn,  ac  angeu  ei  awdurdod  ;  a'r  eyfan  o  hyn  trwy 
y  ffydd  ag  oedd  ynddynt. 

Oui  buasai  y  ffydd  ag  oedd  mewn  dyn,  gallent  fod  wedi  llefaru 
wrth  yr  haul,  y  lleuad,  y  mynyddoedd,  carcharau,  y  galon  ddynol, 
y  lân,  y  byddinoedd,  y  cleddyf,  ac  wrth  angeu,  yn  ofer ! 

Ffydd,  ynte,  yw  yr  egwyddor  fawr  lywodraethol  gyntaf  ag  sydd 
â  gallu,  rheolaeth,  ac  awdurdod  ar  bob  peth ;  trwyddi  y  raaent  yit 
bodoii,  trwyddi  y  maent  yn  cael  eu  dal  i  fyny,  trwyddi  y  maent 
yn  cael  eu  cyfnewid,  neu  trwyddi  y  maent  yn  aros,  yn  unol  ag 
ewyllys  Duw.  Hebddi  nid  oes  dim  galiu,  ac  lieb  allu  r.i  aliai  foi 
oroadigaeth  na  bodoliaethS 


DARLITH   II. 


Ẅedi  dangos  yn  ein  darlith  flaenorol  "  ffydd  ei  hunan — p& 
beth  j^dyw,"  cawn  fyned  yn  mlaen  i  ddangos,  yn  ail,  y  gwrth- 
ddrych  ar  ba  un  y  gnrphwysa. 

Yr  ydym  yn   sylwi  yma  mai  Duw  y w  yr  unig  ly wodraeíhwr 


nehel  a'r  bod  annibynol,  yn  yr  hwn  y  mao  pob  eyflawnder  a 
pherffeithrwydd  yn  bodoli ;  yr  hwn  sydd  yn  hollalìuog,  holl- 
bresennol,  a  hollwybodol ;  heb  ddechreu  dyddiau  na  diwedd 
einioes;  ar.  mai  ynddo  ef  y  niae  pob>  rhodd  dda  ac  egwyddor  dda 
yn  bodoii ;  ac  mai  efe  yw  tad  y  goleuni ;  ynddo  ef  y  mae  yr  eg- 
wyddor  o  ffydd  yn  bodoli  yn  annibynol,  ac  efeywy  gwrthrych  yn 
yr  hwn  y  mae  ffydd  pob  bod  rhesymol  a  chyfiifoi  arall  yn  cuuol-. 
bwynlio  am  fywyd  ac  iachawdwriaeth. 

Mewn  trefn  i  osod  alìan  y  rhan  hon  o'r  pwne  mewn  rcodd 
goleu  ac  eglur,  bydd  yn  anghenrheidiol  myned  yn  ol  i  ddangos 
y  tystiolaethau  y  mae  dynolryw  wedi  gael,  a'r  sylfaen  ar  ba  un 
mae  y  tystiolaethau  hyn  yn  cael,  neu  wedi  cael  eu  hadeiladu 
oddiar  y  cread7i  gredu  mewn  bodoliaeth  Duw. 

Nid  y  tystiolaetliau  hyny  a  amlygir  yn  ngwaith  y  greadigaeth, 
y  rhai  a  gaufyddwn  á'u  llygaid  naturiol  yn  barhaus,  yw  y  rhai 
a  feddyliwn.  Yr  ydyra  yn  ymwybodol,  yn  ol  dadguddiad  Iesu 
Grist,  fod  gwaith  y  greadigaeth  yn  ei  hoîlddulliau  a'i  amrywiaeth- 
au,  yn  dangos  yn  eglur  ei  dragywyddol  allu  ef  a'i  Dduwdod. 
Rhuf.  i,  20.  "  Canys  ei  anweledig  bethau  ef  er  creadigaeth  y  byd, 
wrth  eu  hystyried  yn  y  pethau  a  wnaed,  a  welir  yn  amlwg ;  sef 
ci  dragywyddol  allu  ef  a'i  Dduwdod."  Oud  meddyliwn  y  tyst- 
iolaethau  hyny  trwy  y  rhai  y  cyflwynwyd  i  feddyliau  dynion  y 
drychfeddyliau  cyntaf  o  fodoliaeth  Duw  a  greodd  bob  peth. 

Cawn  frySÌo  yn  awr  i  edrych  ar  sefyllfa  dyn  yn  ei  gread  cyntaf. 
Y  Enae  Moses,  yr  hanesydd,  wedi  rlioddi  i  ni  yr  hanes  canlyuoi 
atn  dano  yn  y  bennod  gyntaf  o  lyfr  Genesis,  yn  dechreu  yn  yr 
201'ed  adnod,  ac  yn  diweddu  yn  y  30aiu.  Copiwn  o'r  cyfieithad 
newydd. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddywedodd  wrth  yr  Unig  Anedig,  yr 
hwn  oedd  gydag  ef'o'r  dechreuad,  Gwnawn  ddyn  ar  ein  delw  ni, 
yn  ol  ein  llun  eiu  hunain  ;   a  gwnaethpwyd  hyny. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddy  wedodd,  Bydded  iddynt  arglwydd- 
iaethu  ar  bysg  y  rnôr,  ac  ar  ehediaid  y  nefoedd,  ac  ar  yr  anifeil- 
iaid,  ac  ar  yr  holl  ddaear,  ac  ar  bob  ymlusgiad  a  ynilusgo  ar  y 
ddaear. 

"  Felly  Duw  a  greodd  y  dyn  ar  ei  ddelw  ei  hun,  yn  ol  llun  yr 
Unig  Auedig  y  creodd  efe  ef;  yn  wrryw  ac  yn  i'enyw  y  cieodd 
efe  hwynt.  A  Duw  a'u  bendithiodd  hwynt,  a  Duw  a  dywedodd 
wrthynt,  Ffrwythwch,  ac  arnlhewch,  a  llenwch  y  ddaear,  a  dar»s, 


6 

■  tyngw  ch  hi  ;  ac  arglwyddiafthwch  ar  bysg  y  môr,  ac  ar  ebídíaíd 
y  tiefoedd,  ac  ar  bob  peth  byw  a  ymsyruuilo  ar  y  ddaear. 

"  A'r  Arglwydd  D  luw  a  ddywedodd  wrth  y  dyn,  Wele,  mi  a 
roddais  i  chwi  bob  llysieuyn  yn  liadn  bad,  yr  hwn  sydd  ar  wyneb 
yr  holl  ddaear,  a  phob  pren  yr  h«  n  y  mae  ynddo  ffrwyth  pren  yn 
hadu  badj  i  fod  yn  fwyd  i  chni." 

Etto,  Genesis  ii,  15,  16,  17,  18:  19,20.  A'r  Arglwydd  üduw  a 
gymmerodd  y  dyn,  ac  a'i  gosododd  ef  yn  ngardd  Eden,i'w  llafurii> 
ac  i'w  chadw  hi.  A'r  Arglwydd  Dduw  a  orchymynodd  i'r  dyn, 
gan  ddywedyd,  O  bob  pren  o'r  ardd  gan  fwyta  y  gellwch  fwyta  : 
oiid  o  bren  gwybodaeth  da  a  drwg,  na  fwytewcb  o  hono,  ac  na 
chyffwiddwch  ag  ef;  er  hyny,  gellwch  ddewis  drosoch  <Hch  hun, 
©  herwydd  y  mae  yn  cael  ei  roddi  i  chwi,  ond  coíiwch  fy  mod  i 
yu  ei  wabardd,  oblegni  yn  y  dydd  y  bwytewch  cbwi  o  houo,  gaiî 
farw  y  byddwch  farw. 

"  A't  Arglwydd  Dduw  a  luniodd  o'r  ddaear  boll  fwystfilod  y 
raaes,    a  holl  ebediaid  y  nefoedd,ac  a'u  dygodd  at  Adda.  i  weled 

;  pa  enw  a  roddai  ei'e  iddynt  hwy.  *  *  *  A  pba  foddbynag  yr 
enwodd  Adda  bob  petb  byw,  hyny  fu  ei  euw  ef.  Ac  Adda  a 
enwodd  enwau  ar  yr  boll  anifeiliaid,  ac  ar  ehcdiaid  y  nefoedd,  ac 
ar  boll  fwysSfilod  y  maes." 

Oddiwrth  y  pethau  blaenorol,  yr  ydym  yn  drsgu  sefyílfa  dyn 
yn  ei  gread  cyntaf,  y  wybodaetb  â'r  hon  y  cafodd  ei  gynnysgaethu, 
a'r  sefyllfa  ucbel  a  dyrchafedig  yn  yr  bon  y  gosodwyd  ef  ynddi 
—  arglwydd  a  llywodraethwr  pob  peth  ar  y  ddaear ;  ac  ar  yr  un 
pryd  yn  mwynhau  cymdeitbas  a  chyfeillacb  â'i  Wneuthurwr,  heb 
mi  lèn  i  wahanu  rhyngddynt.     Yn  nesaf,   awn  yn  mlaen  i  sylwi 

:  ar>yr  hanës  a  roddir  o'i  gwymp,  ai  anfoniad  allan  o  ardd  Eden, 
ac  o  bresennoldeb  yr  Arglwydd, 

Ychwanega  Moses : — "A  hwy  (Adda  ac  Efa)  a  glywsant  lais 
yr  Arglwydd  Dduw,  pan  oeddynt  yn  rhodio  yn  yr  ardd  gyda-g 
awel  y  dydel;  acymguddiodd  Adda  a'i  wraig  o  olwg  yr  Arglwydd 
üduw,  yn  mysg  prenau  yr  ardd.  A'r  Arglwydd  Dduw  a  alwoàd 
ar  Adda,  ac  a  dywedodd  wrtbo,  Pa  le  yr  ydych  chwi  yn  myned  ? 
Yntau  a  ddywedodd,  Eich  llais  a  glywais  yn  yr  ardd  ;  a  mi  a  ofn- 
ais,  oblegid  mi  a  welais  fy  mod  yn  noeth,  ac  a  ymguddiais. 

"  A  dyw«dodd  yr  Arglwydd  Dduw  wrth  Adda.  Pwy  a  fynegodii 
i  chwi  eich  bod  yn  noelh  ?     Ai  o'r  pren  y  gorchymynaswn  i  < hwi 

.  na  fwytaech  o  hono,  y  bwytasoch  ?     Os  l'elly,  gan  farw  y  bydd- 


WÇB  farw !  à't  dyn  a  atebodd,  Y  wraig  a  roddasoch  i  roi,  ac  r 
gorchyraynasoch  iddi  aros  gyda  mi,  a  roddodd  i  nii  o  Brwyth  y 
pren,  a  ini  a  fwyteais. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddywedodd  wrth  y  wraig,  Pa  beth  yw 
hyn  yr  ydych  chwi  wedi  wneyd  ?  A'r  wraig  a  ddywedodd,  Y  sartí' 
a'ru  twyllodd,a  bwyta  a  wnaethum. 

"  Ac  etlo,  yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  y  wraig,  Gan  aml- 
bau  yr  amlhaf  eicb  poenau  cbwi  a'ch  beitihiogi :  raewn  poen  y 
dygwch  blant ;  a'ch  dymuniad  fydd  at  eicb  gwr,  ac  efe  a  lywod- 
raetha  arnoch  chwi. 

"  A'r  Arglwydd  Dduw  a  ddywedodd  wrth  Adda,  Am  wrandaw 
o  honoch  ar  lais  eich  gwraig,  a  bwyta  o  Ifrwyth  y  pren  am  yr 
hwn  y  gorchymynaswn  i  chwi,  gan  ddywedyd,  Na  fwytewch  o 
hono  ;  melldigedig  fydd  y  ddaear  o'ch  íicbos  chwi  :  trwy  lafur  y 
bwytewcb  o  honi  holl  ddyddiau  eich  einioes.  Drain  hefyd  ae 
ysgall  a  ddwg  hi  i  chwi ;  a  llysiau  y  maes  a  fwytewch  chwi- 
Trwy  chwys  eich  wyneb  y  bwytench  fara,  liyd  pan  ddychweinch 
i'r  ddaear; — oblegid  gan  farw  y  byddwch  farw — oblegid  o  honi  y 
cymraerwyd  cliwi  ;  o  herwydd  pridd  oeddych,  ac  i'r  pridd  y 
dychwelwch.1'  Canlynwyd  hyn  yn  uoiongyrchul  â  chyäawniad 
e'r  byn  a  grybHyllasom  o'r  blaen.  Gyrwyd  neu  danfonwyd  y 
dyn  allan  o  Edeii. 

Mae  dau  beth  o  bwys  yn  cael  eu  dangos  yn  y  dyfyniadau 
blaenorol.  Vn  gyntaf,  wedi  i  ddyn  gael  ei  greu,  ni  cbafodd  ti 
adael  heb  wybodaeth  a  dealltwriaeth,  i  grwyrlro  mewn  tywyllwih 
a  threulio  ei  eînioes  raewn  anwybodaeth  ac  ammheuaeth  (ar  y 
pwynt  mawr  a  dyddorol  a  effeithiai  ei  ddedwyddwch),  mewn 
perthynas  i'r  fT-.iilh  eglur  gan  bwy  y  crewyd  ef;  neu  i  bwy  yr  oedl 
yn  gyfrifol  am  ei  ymddygiad.  Ymddyddanai  Duw  ag  ef  wyueb 
yn  wyneb.  Yn  ei  bresenn<ddeb  yr  oedd  yn  cael  cRniatâd  i  sefyll,  itc 
o'i  enau  ei  hun  yr  oedd  yn  cael  caniatâd  i  dderbyn  dysgeidiueth, 
Clywodd  ei  lais—rhodiodd  o'i  flaen  —  a  syllodd  ar  ei  ogoniant — 
tra  yr  oedd  gwybodaeth  yn  agor  ei  ddealltwriaeth,  a'i  alluogi  i  roi 
enwau  ar  y  Uu  dirfawr  o  weitbredoedd  ei  Wneuthurwr. 

Yn  aü,  yr  ydyra  wedi  gweled,  er  i  ddyn  droseddu,  nad  oedd  ei 
drosedd  yn  ei  arnddifadu  o'r  wybodaeth  llaenorol   â'r  bon  y  cyn 
nysgaethwyd    ef   mewn    perthynas   i    fodoliaeth    a    gogoniant   ii 
Greawdwr;   oblegid  nid  cynt  y  clywodd  ei  lais,  nag  yr  ymdrech- 
«dd  yraguddio  o'i  wydd. 


Wedidangos,  ynte,  yn  y  lle  blaenaf,  i  Ddnw  ddechren  cyfrinachw 
á  dyn  yn  uuiongyrchol  wedi  iddo  "  anadlu  yn  ei  ffroenau  ef  anadl 
einioes,''  ao  ua  pheidiodd  wneuthur  ei  hun  yn  adnabyddus  iddo. 
hyd  y  nod  wedi  ei  gwymp  ;  cawn  frysio  i  ddangos  yn  nesaf,  er 
iddo  gael  ei  ddanfon  alian  o  ardd  Eden,  nad  oedd  ei  wybodaeth 
o  fodoliaetli  Duw  wedi  ei  cholli,  ac  na  ddarfyddodd  Duw  amlygt» 
ei  ewyllys  iddo. 

Yu  nesaf  cawn  fyned  yn  mìaen  i  ddangos  yr  hanes  am  y  dad- 
guddiad  uniongyrchol  a  dderbymai  dyn  wedi  cael  ei  yru  o  Eden, 
a  cbopi'o  yn  mhellach  o'r  cyíieithiad  newydd  :  — 

"  Ar  ol  i  Adda  gael  ei  yru  allan  o'r  ardd,  dechreuodd  lafurio  y 
ddaear,  a  llywodraethu  ar  holl  anifeiliaid  y  raaes,  a  bwyta  e» 
i'ara  trwy  chwys  ei  wyneb,  fel  y  gorchymynodd  yr  Arglwydd 
iddo;  a  galwodd  ef  ar  enw  yr  Arglwydd,  ac  felly  y  gwnaeth 
Efa  ei  wraig  hefyd.  A  chlywsant  hwy  lais  yr  Arglwydd,  o'r 
ffordd  a  arweiniai  i  ardd  Eden,yn  llefaru  wrthynt,  ac  ni  welsant 
ef,  oblegid  yr  oeddynt  wedi  eu  cau  ailan  o'i  bresennoldeb  :  ond 
efe  a  roddodd  iddynt  orchymynion  i  addoli  yr  Arglwydd  eu  Duw, 
üc  offrj'mu  y  blaenffrwyta  o'u  diaàelloedd  yn  offrwm  i'rArglwydd. 
A  bu  Adda  yn  ufydd  i'r  gorchymyn. 

"  Ac  ar  ol  llawer  o  ddydiau  ymddangosodd  angel  yr  Arglwydd 
i  Adda,  gan  ddywedyd,  Paham  yr  ydych  chwi  yn  offrymu 
aberthau  i'r  Arglwydd  ?  Ac  Adda  a  ddywedodd  wrtho,  Nid  wyf 
yn  gwybod;  ond  y  mae'r  Arglwydd  wedi  gorchymyn  i  mi  offrymu 
aberthau. 

"  A'r  angel  a  ddywedodd  wrtho,  Mae  y  peth  hwn  yn  gyffelyb- 
iaeth  i  aberthiad  Cyntaf  Anedig  y  Tad,  yr  hwn  sydd  yn  llawn 
gras  a  gwirionedd.  A  bydded  i  chwi  wneyd  pob  peth  a  wneloch 
yn  enw  y  Mab,  a  bydded  i  chwi  edifarhau  a  galw  ar  Dduw  yn  ei 
enw  ef  dros  by  th.  Yn  y  dydd  hwnw  yr  Ysbryd  Glân  a  ddysgyu- 
odd  ar  Adda,  a  dygodd  dystiolaeth  o'r  Tad  a'r  Mab." 

Mae  y  dyí'yniad  neu'r  crynodeb  olaf  hwn  yn  dangos  y  ffaith 
bwysig  hon,  i'n  rhieni  cyutaf,  er  iddynt  gael  eu  gyru  allan  o  ardd 
Eden,  ac  liyd  y  nod  eu  gwahanu  oddiwrth  bresennoldeb  Duw  gan 
ièn,  etto  medddent  wybodaeth  o  hyd  ara  ei  fodoliaetb,  a  hyuy  yn 
ddigonol  i'w  hannog  i  alw  arno.  Ac  yn  mhellach,  mai  nid 
cynt  y  cafodd  trefn  achub  ei  dadguddio  i  ddyn,  ac  i  yntau  ddech- 
reu  galw  ar  Dduw,  nag  y  rlioddwyd  yr  Ysbryd  Glân^  yn  dwyo 
tystiolaeth  o'r  Tad  a'r  Mab. 


Y  mae  Moses  hefyd  yn  rhoddi  hanes  i  ni,  yn  y  bedwerydd  » 
Genesis,  am  drosedd  Cain,  a  cbynawnder  Abel,  ac  am  ddadgudd- 
iadau  Duw  iddynt,  Dywed,  "  wedi  talm  o  ddyddiau  i  Cain  ddwyn 
0  ffrwyth  y  ddaear  offrwm  i'r  Arglwydd.  Ac  Abel  yntau  a  ddwg 
o  flaenffrwyth  ei  ddefuid,  ac  o*u  brasder  hwynt.  A'r  Arglwydd  a 
edrychodd  ar  Abel,  ac  ar  ei  offrwm  :  ond  nid  edrychodd  efe  ar 
Cain,  nac  ar  ei  offrwm  ef.  Yn  awr  Satan  a  wybu  hyn,  a  boddlon- 
wyd  ef.  A  digllonodd  Cain  yu  ddirfawr,  fel  y  syrthiodd  eí 
wynebpryd,  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  Cain,  Paham  y 
liidiasuch  ?  paham  y  syrthiodd  eich  gwynebpryd  ?  Os  da  y 
gwnewch,  oni  chewch  oruohafiaeth  ?  ac  oni  wnewch  yn  dda, 
peehod  a  orwedd  wrth  y  drws;  ac  y  mae  Satan  yn  dymuno  eich 
cael  Chwi;  ac  oni  wraudewch  ar  fy  ngorchymynion,  gwnaf  eich 
rhoddi  i  fyny,  a  bydd  i  chwi  megys  yr  ewyllysio  efe. 

"  A  Chain  a  aeth  allan  i'r  maes,  ac  a  yraddyddanodd  â'i  frawd 
Abel.  A  thra  yr  oeddynt  hwy  yn  y  maes,  Caiu  a  gododd  yn 
erbyn  Abel  ei  frawd,  ac  a'i  Uaddodd  ef.  A  gorfoleddodd  Cain  yn 
yr  hyn  a  wnaeth,  gan  ddywelyd,  Yr  wyf  yn  rhydd;  yn  awr  diau 
y  daw  diadelloedd  fy  mrawd  i'm  dwylaw  i. 

"  Ond  yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  Cain,  Pa  le  y  mae  Abel, 
eich  brawd  ?  Yntau  a  ddywedodd,  Nis  gwn ;  ai  ceidwad  fy 
mrawd  ydwyf  fi  ?  A  dywedodd  yr  Arglwydd,  Beth  a  wnaethoch  ? 
Uefgwaed  eicli  brawd  sydd  yn  gwaeddi  arnaf  fi  o'rddaear.  Ac  yr 
awr  hon  melldigedií  ydych  chwi  o'r  ddaear,  yr  hon  a  agorodd  ei 
safn  i  dderbyn  gwaed  eich  brawd  o'ch  llaw  chwi.  Pan  lafuriech  y 
ddaear,  ni  ychwanega  hi  roddi  ei  ffrwyth  i  chwi;  gwibiad  a 
chrwydriad  fyddwch  ar  y  ddaear. 

''  A  Chnin  addywedodd  wrth  yr  Arglwydd,  Salan  a'm  temtiodd 
oblegid  diadelloedd  fy  mrawd.  Ac  yr  oeddwn  yn  ddigllawn 
liefyd  ;  oblegid  i'w  offrwm  ef  gael  ei  gymmeradwyo,  a'm  heiddo 
innau  ddim.  Mae  fy  nghosp  yn  fwy  nag  y  gallaf  ddyoddef.  Wele, 
gyrasoch  fi  hedd/w  allan  o  wyddfod  dynion,ac  o'ch  presennoldeb. 
ehwithau  hefyd  i'm  cuddir  :  a  gwibi&d  a  cljrwydriad  fyddaf  ar  y 
ddaear ;  a  phwy  bynag  a'm  caffo,  a'm  lladd  o  herwydd  fy  add- 
uned,  canys  nid  yw  y  pethau  hyn  yn  guddiedig  oddiwrth  yr 
Arglwydd.  A  dywedodd  yr  Arglwydd  wrtho,  Am  hyny  y  dielir 
yn  saith  dyblyg  ar  bwy  bynag  a  laddo  Cain.  A'r  Arglwydd  a. 
«sododd  nôd  ar  Cain,  rliag  i  neb  a'i  caffai  ei  ladd  ef." 

Dyben  y  dyfyniadau  blaenorol  yvv  dangos  i'r  dosparth  hwn  y, 


10 

'■flWJd  trwy  yr  hon  y  daeth  dynolryw  ya  adnabydtius  gyntaf  • 
f'odoliaeth  Duw  ;  raai  trwy  amlygiad  o  eiddo  Duw  i  ddyn  j 
daeth;  ac  i  Dduw  barhau,  ar  ol  troseddiad  dyn,  i  aralygu  0 
hunan  iddo'  ac  i'w  had  ;  ì.'ac,  er  eu  bod  wedi  eu  gwabanu  o'u 
wyddfod  uniongyrchol,  fel  nas  gallent  weled  ei  wyneb,  etto  par- 
hausant  i  glywed  ei  lais. 

Wedi  i  Adda  fel  hyn  gael  adnabyddiaeth  0  Dduw,  trosglwydd- 
odd  y  wybodaelh  a  gafodd  i'w  had  ;  a  thrwy  y  moddinn  hyn  y 
cyflwynwyd  ý  dyb  gyntaf  i'w  meddyliau  0  fod  Duw  yn  bodoli, 
yr  hyn  a  osodai  sylfaen  er  iddynt  weithredu  eu  ffydd,  trwy  yr 
hon  y  gallent  gyrhaedd  'gwybodaeth  o'i  gymmeriad  ac  hefyd  o'i 
ogoniant. 

Nid  yn  unig  fe  roddwyd  amlygiad  i  A'dda  0  fodoliaeth  Duw  ; 
ond  y  mae  Moses  yn  ein  hysbysu,  fel  ag  y  dyfynasom  o'r  blaen, 
fod  Diiff  wedi  ymddarostwng  i  ymddyddan  â  Chain  ar  ol  ei  dros- 
edd  mawr  o  ladd  ei  frawd,  ac  fod  Cain  yn  gwybod  mai  yr 
Arglwydd  oedd  yn  ymddyddan  ag  ef:  felly,  pan  gafodd  ef  ei 
yru  allan  0  wyddfod  ei  frodyr,  cariodd  gydag  ef  y  wybodaeth  o 
fodoliaeth  Duw;  a  trwy  y  moddion  hyn,  yn  ddiammau,  daeth  ei 
had  yn  adnabyddus  o'r  ffaith  fod  y  fath  fòd  ỳn  bodoli. 

Gallwn  ddysgu  oddiwrth  hyn  fod  yr  holl  hil  ddynol,  yn  oes 
foreuol  eu  bodoliaeth,  yn  eu  lioll  wahanol  ddosparthiadau,  â'r 
wybodaeth  hön  wedi  eu  lledaeniî  ỳn  eu  plith  ;  fel  ag  y  daeth 
bodoliaeth  Duw  yn  withddrych  ffydd  yn  oes  foreuol  y  byd.  A'r 
amlygiadau  a  feddai  y  dynion  hyn  o  fodoliaeth  Duw,  oedd 
tystiolaeth  eu  tadau  yn  y  lle  cyntaf. 

Yr  achos  ein  bod  fel  hyn  wedi  bod  mor  fanwl  ar  y  rhan  hon 
o'n  pwnc  yw,  fel  y  gallo'r  dosparth  hwn  weled  trwy  ba  li'ordd  yr 
oedd  Duw  yn  dyfod  yn  Avrthddrych  ffydd  yn  mhlith  dynion  ar  ol 
y  cwymp;  a  pha  beth  oedd  yn  cynhyrfu  ffyddllaweroedd  i  deimlo  yu 
eî  gylch — i  chŵilio  am  wybodaeth  o'i  gyrameriad,  perffeithrwydd, 
a'i  briodoleddau,  hyd  nes  y  daethent  i  wybodaeth  helaeth  0  hono, 
ac  nid  yn  unig  i  gyfrinachu  ag  ef,  a  gweled  ei  ogoniant,  ond  i  fod 
yn  gyfranog  o'i  allu,  a  set'yll  yn  ei  wyddfod. 

Bydded  i'r  dosparth  hwn  sylwi  yn  neillduol,  ar  y  dystiolaeth  a 
feddai  y  ddynion  yma  0  fodoliaeth  Duw,  mai  tystiolaeth  dyn 
ydoedd;  o  herwydd  yn  flaenorol  i'r  amser  y  cafodd  rhai  0  hil- 
iogaeth  Adda  amlygrwydd  o  Dduw  eu  hunain,  yr  oedd  Adda,  ew 


11 

!  fad  eyffredinoî,  wedi  tystiolaethu  wrtbynt  am  fodoliaeth  Dutr,  as 
am  ei  dragywyddol  allu  a'i  Dduwdod. 

Er  enghraifft,  yr'oedd  Abel,  cyn  iddo  dderbyn  sicrwydd  o'f 
nefoedd  fod  ei  offrwm  yn  gymmeradwy-gan  Dduw,  wedi  'derbyn 
y  wybodaeth  bwysig  oddiwrth  ei  dad,  fod  y  fath  fôd  yn  bodoli,yr 
hwn  oedd  wedi  creu  ac  yn  cynnal  pob  peth  i  fyny.  Nis  gall  ychwaith 
fod  ammheuaeth  yn  bodoli  yn  meddwl  unrhyw  berson,  nad  Adda 
oedd  y  cyntaf  a  gyflwynodd  y  wybodaeth  o  fodoliaeth  Duw  i'w 
hiliogaeth  ;  ac  nad  yw  holl  ffydd  y  byd,  o'r  amser  hwnw  i  lawr 
hyd  yn  bresennol,  i  ryw  radd  !yn  ddibynol  ar  y  wybodaeth  a 
gyflwynwyd  gyntaf  îddynt  gan  eu  tad  cyffredinol;  ac  y  mao 
wedi  ei  çhyflwyno  i  lawr  i'r  dydd  a'r  genedlaeth  yn  mha  rai  yr 
ydym  ni  yn  byw,  fel  y  cawn  ddangos  oddíar  wyneb  yr  oraclau 
dwyfol. 

Yn  gyntaf,  yr  oedd  Adda  yn  130  mlwydd  oed  pan  y  cafodd 
Seth  ei  eni.  Gen.  v,  3.  A  dyddiau  Adda,  wedi  iddo  genedlu 
Seth,  oedd  800  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwnai  yn  930  mlwydd  oed 
pan  y  bu  farw.  Gen.  v,  4,5.  Yr  oedd  Seth  yn  105  pau  artwyd 
Enos  (adn.  6);  Enos  yn  90  pan  anwyd  C'enan  (adn.  9) ;  Cenan 
yn  70  pan  anwyd  Mahalaleel  (adn.  12);  Mahalaleel  yn  65  pan 
anwyd  Jered  (adn.  15);  Jered  yn  1G2  pan  anwyd  Enoch  (adn!8); 
Enoch  yn  65  pan  anwyd  Methuselah  (adn,  2Ì);  Methuselah  yn 
1^7  pan  anwyd  Lamech  (adn.  25;;  Lamech  yn  182  pan  anwyd 
Noah  (adn.  28). 

Oddiwrth  yr  hanes  hyn  ymddengys  fod  Lamech,  y  nawfed  o 
Adda,  a  thad  Noah,  yn  5  6  mlwydd  oed  pan  fu  farw  Adda;  Meth- 
iiselah,  yn  243;  Enoch,  yn  308 ;  Jered,  yn  470;  Mahalaleel,  yn 
535;    Cenan,  yn605;    Enos,  yn695;   a  Seth,  yn  800. 

Felly  yr  oedd  Lamech,  tad  Noah,  Methuselah,  Enoch,  Jered, 
Mahalaleel,  Cenan,  Enos,  Seth,  ac  Adda,  yn  byw  oll  yr  un  pryd, 
a  thu  liwnt  i   bob  dadl,  oll  yn  bregethwyr  cyfiawnder. 

Hyshysa  Moses  i  ni  yn  mhellach  i  Seth  fyw  wedi  iddo  genedlu 
Enos,  807  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwnai  yn  912  mlwydd  oed  pan  y 
bu  farw.  Gen.  v,  7,  8.  Ac  Enos  a  fu  byw  wedi  iddo  genedlu 
Cenan,  815  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwnai  yn  905  mlwydd  oed  pan 
V;]bu  farw  Çadn.  10,  11).  A  bu  C'enan  fyw  wedi  iddo  genedlu 
Mahalaleel,  840  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwai  yn  910  mlwydd  oed 
pan  y  bu  farw  (adn.  13,  14).  A  Mahalaleel  a  fu  fyw  wedi  idd'» 
.  gencdlu  Jered,  830  mlynedd,  yr  hyn   a'i  gwnai   yn  895  mlwytM 


12 

ced  pan  y  bu  fanv  (adn.  16,  17).  A  Jered  a  fu  l'yw  wedi  ìdd» 
genedlu  Enoch,  SOü  mlynedd,  yr  hyn  a'i  gwnai  yn  962  mlwydd 
oed  pan  y  bu  farw  (adn.  19,  20).  Ac  Enoch  a  rodiodJ  gyda  Duw 
wedi  iddo  genedlu  Methuselah,  300  mlynedd,  yr  hyn  a'igwnai  yn 
365  mlwrdd  oed  pan  y  cymmerwyd  ef  i  fyny  (adn.  22,  23).*  A 
Methuseiah  a  fu  fyw  wedi  iddo  gertedlu  Lamech,  782  mlynedd, 
\r  hyn  a'i  gwnai  yn  969  tnlwydd  o«d  pan  y  bu  farw  (adn.  26,27). 
A  Lamech  a  fu  fyw  wedi  iddo  genedlu  Noah,  595  mlynedd,  yr 
hyn  a'i  gwnai  yn  777  mlwydd  oed  pan  t  bu  farw  (adn.  30,  31). 

Yu  unol  â'r  cyfrif  hwu,  bu  Adda  farw  yn  y  930  flwyddyn  o 
eedran  y  byd  ;  cymmerwyd  Enoch  yu  y  987  ;  bu  farw  Setb  yti 
y  1042;  Enos  yn  y  1140;  Cenan  yn  y  1235;  Alahalaleel  yn  y 
1290;  Jered  yn  y  1422;  Latnecli  yn  y  1651 ;  a  Aíethuselah  yn 
y  1656,  yn  yr  hon  fUryddyn  y  daeth  y  diluw. 

Felly  yr  oedd  Noah  yn  84  mlwydd  oed  pan  fu  farw  Enos,  17 ö 
pan  fu  farw  Cenan,  S234  pan  fu  faiw  Alahalaleel,  366  pan  fu  farw 
Jered,  595  pan  fu  farw  Lamech,  a  600  pan  fu  farw  Alethuselah. 

Oddiwrth  hyn  gallwn  wejed  fod  Enos,  Cenan,  Mahalaleel, 
Jered,  Methuselah,  Lamech,  a  Noab,  oll  yn  byw  ar  y  ddaear  yr 
un  pryd  ;  a  bod  Enos,  Cenan,  Alahalaleel,  Jered,  Alethuselah,  a 
Latnech,  oll  yn  adnabyddus  o  Adda  a  Noah. 

Mae  yn  hawdd  ddigon  i  weled,  oddiwrth  y  pethau  blaenorol, 
nid  yn  unig  pa  fodd  y  daeth  gwybodaeth  o  Dduw  i'r  byd,  ond  ar  ba 
egwyddor  yr  oedd  yn  cael  ei  chadw  ;  oddiar  yr  atuser  y  rhoddwyd 
hi  gyntaf,  cadwyd  hi  yn  meddyliau  dynion  cyûawn,y  rhai  a'i  dys- 
gent  nid  yn  unîg  i'w  hiliogaeth,  ond  i'r  byd ;  fel  nad  oedd  anghen 
am  ddadguddiad  uewydd  i  ddyu,  octdiar  gread  Adda  hyd  Noah, 
er  rhoddi  iddynt  feddylddrych  neu  dyb  o  fodoliaetb  rhyw  Dduw; 
ac  nid  yn  unig  rhyw  Dduw,  ond  y  gwir  a'r  bywiol  Dduw. 

Wedi  olrhain  amseryddiaeth  y  byd  o  Adda  byd  Noah,  cawn  yn 
awr  ei  olrhain  o  Noah  i  Abraham.  Yr  oedd  Noah  yn  502 
mlwydd  oed  pan  y  ganwyd  Sem;  yn  mhen  98  mlynedd  wedi 
byny  daeth  y  diluw,  yr  hyn  a  wnai  oedran  Noah  yn  600  mlwydd. 
Ac  hysbysir  ni  gan  Aloses  i  Noah  fyw  ar  ol  y  diluw  350  ralyn- 
edd,  yr  hyn  a'i  gwuai  yn  950  pan  y  bu  farw.     Gen.  is,  28,  29. 

Yr  oedd  Sem  yn  100  mlwydd  oed  pau  anwyd  Arphaxad.  Gen. 
xi,   10.     Yr  oedd  Arphaxad  yn  35  pan   anwyd  Selab  (xi,  12)  ■■ 

*  Yn  ol  yr  Heit  Destament.  Aui  oedrau  Euocb,  edrycher  y  Coreuatti» 
ìüì  Çouuuaudiiieuts,  scc.  iiij  24. 


Selah  yn  30  pan  anwyd  Heber  (xi,  14);  Hober  yn  31  pan  anwyi 
Peleg,  yn  nyddiau  yr  hwn  y  rhanwyd  y  ddaear  (xi,  16);  Peleg 
yn  30  pan  anwyd  Reu  (xi,  18);  Reu  yn  32  pan  anwyd  Serug 
(xi,  20);  Serug  yn  30  pan  anwyd  Nachor  (xi,  22) ;  Nachor  yn 
29  pan  anwyd  Terah  (jci,  21) ;  Terah  yn  70  pan  anwyd  Haran  ao 
Ahraham  (xi,  26). 

Mae  rhyw  anhawsdra  yn  yr  lianes  a  rydd  Moses  ara  enedigaeth 
Abraham.  Tybia-rhai  na  chafodd  Abraham  ei  eni  nes  yr  oedd 
Terah  yn  130  mlwydd  oed.  Tynir  y  casgliad  hwn  o  amrywiol 
fauau  o'r  ysgrythyrau,  y  rhai  nid  ydynt  o  un  dyben  i  ni  yn 
bresennol  i'w  dyfynu.  Nid  yw  ychwaith  o  uu  pwys  i  ni,  pa  un  A 
oedd  Abraham  wedi  ei  enwi  pan  oedd  Terah  yn  70  mlwydd  oed, 
neu  130.  Ond  fel  na  byddo  un  ammheuaeth  yu  gorphwys  ar 
feddwl  neb,  mewn  pertlnnas  i'r  pwnc  sydd  yn  fwyaf  neillduol 
dan  ein  sylw,  wrtli  roddi  yrr  amseryddiaetli  presennol,  cawn 
ddyddio  genedigaeth  Abraham  'yn  él  y  gyfnod  olaf,  hyny  y\r 
pan  oedd  l'erah  yn  130  mlwydd  oed.  Ymddengys  oddiwrth  y 
cyfrif  hwn,  fod  o'r  diluw  hyd  enedigaeth  Abraham  352  o  flyu- 
yddoedd. 

Dywed  Moses  wrthym  i  Sem  îyw  wedi  iddo  genedlu  Arphaxad 
500  (Gen.  xi,  11);  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at  100  mlynedd,  yr 
hyri  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Arphaxad,  a'i  gwna  yiì  600 
míwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Bu  Arphaxad  fyw  wedi  iddo  gen- 
edlu  Selah,  403  mlynedd  (xi,  13);  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at 
35  mlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Selah,  a'i  gwna 
yn  438  inlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  13u  Selah  fyw  wedi  iddo 
genedlu  Heber,  403  mlynedd  (xi,  15) ;  liyn  wedi  ei  ychwanegu  at 
30  mlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Heber,  a'i  gwna 
yn  433  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Bu  Heber  í'yw  wedi  iddo 
genedlu  Peleg,  430  mlynedd,  (xi,  17);  hyn  wedi  ei  ychwanegu 
at  34  mlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Peleg,  a'i 
gwna  yn  464  pan  y  bu  farw.  Bu  Peleg  fyw  wedi  iddo  genedlu 
Reu,  209  mlynedd  (xi,  19) :  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at  30  mlyn- 
edd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Reu,  a'i  gwna  yn  239 
mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Bu  Reu  fyw  wedi  iddo  genedlu 
Serug,  207  mlynedd  (xi,  21)  ;  hyn  wedi  ei  ychwanegu  at  32 
ìnlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Serug,  a'i  gwna  yn 
239  mlwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Bu  Serug  fyw  wedi  iddo  gen- 
©dlu  Nachor,  200  mlynedd  (xi,  23)  ;    hyn   wedi  ei  ychwanegu  at 


14 

30  mlynedd,  yr  liyn  neád  ei  oedran  pan  anwyd  Nachor,  n'i  gwua 
ỳn  230  mlwydd  ned  pan  y  bu  farw.  Bu  Nachor  l'yw  w«di  idd» 
genedlu  Terah,  119  mlynedd  (xi,  2ô) ;  hyn  wedi  ei  ychwanegu 
at  29  mlynedd,  yr  hyn  oedd  ei  oedran  pan  anwyd  Terah,  a'i 
gwna  yn  148  ralwydd  oed  pan  y  bu  farw.  Yr  oedd  Terah  yn 
130  mlwydd  oed  pan  auwyd  Abraham,  a  moddylir  iddo  fyw  75 
mlynedd  ar  ol  ei  enedigaeth,  yr  hyn  a'i  gwua  yn  225  mlwydd 
oed  pan  y  bu  farw. 

Yn  unol  â'r  cyfrif  diweddaf  hwn,  bu  Peleg  farw  yn  y  1990 
flwyddyn  o  oedran  y  byd,  Nachor  yn  y  1997,  a  Noah  yn  y 
2<J06.  Felly,  bu  Peieg,  yn  nyddiau  yr  hwn  y  rhanwyd  y  ddaear, 
a  Nachor,  tadcu  Abraham,  eill  dau  farw  o  tìaen  Noah — y  cyn- 
taf  yn  239  mlwydrl  oed,  a'r  olaf  yn  148;  a  phwy  na  all  weled 
fod  yn  rhaid  eu  bod  wedi  cael  adnabyddiaeth  hir  ac  agos  o  Noah  ? 

Bu  Reu  farw  yn  y  2026  flwyddyn  o  oedran  y  byd,  Serug  yn 
y  2049,  Terah  yn  y  2083,  Arphasad  yn  y  2096,  Selah  yn  y 
2126,  Sem  yn  y  21Û8,  Abraham  yn  y  21S3,  ac  Heber  yn  y  2187, 
yr  hyn  oedd  bedair  blynedd  ar  ol  marwolaeth  Abraham.  Ac 
Heber  oedd  y  pedwerydd  o  Noah. 

Yr  oedd  Nachor,  brawd  Abraham,  yn  58  mlwydd  oed  pan  y 
bu  Noah  farw,  Terah  yn  128,  Serug  yn  187,  Reu  yu  219, 
Heber  283,  Selah  yn  313,  Arphaxad  yn  344,  a  Sem  yn  448. 

Ymddengys  oddiwrth  y  cyfrif  hyn,  fod  Nachor,  brawd  Abraham  ; 
Terah,  Nachor,  Serug,  Reu,  Peleg,  Heber,  Selah,  Arphaxad,  Sem, 
a  Noah,  oll  yn  byw  ar  y  ddaear  yr  un  pryd  ;  a  bod  Abrah&m  yn 
18  mlwydd  oed  pan  fu1  f arw  Ren,  41  pan  fu  farw  Serug  a'i  l'rawd 
Nachor,  7ô  pan  fu  farw  Terah,  88  pan  fu  farw  Arphasad,  118 
pan  fu  farw  Selah,  150  pan  fu  farw  Sem,  ac  i  Heber  fyw  bedair 
blynedd  ar  ol  marwolaeth  Abraham.  A  bod  Sem,  Arphaxad, 
Selah,  Heber,  Reu,  Serug,  Terah,  a  Nachar,  brawd  Abraham 
ac  Abraham,  oll  yn  byw  yr  un  pryd.  A  bod  Nachor,  brawù 
Abraham,  Terah,  Serug,  Reu,  Heber,  Selah,  Arphaxad,  a  Sem,oll 
yn  adnabyddus  o  Noah  ac  Abraham. 

Yn  awr  yr  ydym  wedi  olrhain  -amssryddiaeth  y  byd,  yn  unol 
á'r  hanes  a  roddir  yn  ein  bibl  pres?nnol,  o  Adda  hyd  Abraham, 
ac  wedi  penderfynu  yn  eglur  tuhwnt  i  bob  dadl,  nad  oedd  un 
anhawsdra  i  gadw  y  wybodaeth  o  Dduw  yn  y  byd  o  greadigaeth 
Adda,  a'r  amlygrwydd  a  roddwyd  i\v  hiliogaeth  uniongyrchol, 
megys  y  dangoswyd  yn  y  rhan  llaenaf  o'r  ddp.rlith  hon,  fel  y  gall 


15 

j  myfyrwyr  yn  y  dosptirth  hwn  beidio  gadaeì  un  ammheuaeth  yn 
eu  meddyliau  ar  y  pwnc  hwn  ;  o  herwydd  gallant  ganí'od  yn 
rhwydd  ei  bod  yn  anmhosibl  iddi  fod  fel  arall,  ond  fod  yu  rhaid 
fod  gwybodaeth  o  fodoliaeth  Duw  yn  parhau  o  dad  i  fab,  fel 
mater  o  draddodiad  o  leiaf ;  eauys  ni  allwn  dybied  fod  gwbodaeth 
o  ffaith  bwysig  fel  hyn  yn  bodoli  yn  meddwl  neb  o'r  personau 
crybwylledig,  heb  eu  bod  yn  ei  gwneuthur  yn  hysbys  i'w  hiliog- 
aeth. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  dangos  pa  fodd  y  daeth  y  dyb  gyntaf  i 
fodoli  yn  meddwl  unrhyw  ddyn  fod  y  fath  fôd  â  Duw  i'w  gael, 
yr  hwn  oedd  wedi  creu  ac  yn  cynnal  pob  peth  ;  mai  »  achos  yr 
amlygrwydd  a  roddodd  efe  uyntaf  i'n  tad  Adda,  pan  y  safodd  yn 
ei  bresennoldeb,  ac  yr  ymddanodd  ag  eí'wyneb  yn  wyneb,  yn  yr 
amser  y  calbdd  ei  greu. 

Gadewch  ini  sylwi  yma,  mai  wedi  i  ryw  gyfran  o'r  teulu  dynol 
gael  eu  gwneyd  yn  wybodus  o'r  ffaith  bwysig  o  fod  Duw  yn 
bodoli,  yr  hwn  sydd  wedi  creu  ac  yn  cynnal  poh  petli,  bydd 
helaethrwydd  eu  gwybodaeth  am  ei  gymmeiad  a'i  ogoniant  yn 
ymddibynu  ar  eu  diwydrwydd  a'u  ffyddlondeb  yn  ei  geisio,  nes 
fel  Enoch,  hrawd  Jered,  a  Moses,  i  feddu  ffydd  yn  Nuw,  a  gallu 
i'w  weled  ef  wyneb  yu  wyneb. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  gosod  allan  yn  eglur  pa  fodd  y  mae,  a 
pha  fodd  yr  oedd,  Duw  yn  dyfod  yn  wrthddrych  ffydd  i  fodau 
rhesymol ;  ac  hefyd,  ar  ba  sylfaen  y  gosodwyd  y  dysiiolaeth  ag 
oedd  yn  annog  y  Saint  cyntefig  i  chwilio  yn  ddiwyd  am,  a  chyr- 
haedd  gwybodaeth  o  ogoniant  Duw;  ac  yr  ydym  wedi  canfod 
ìnai  t\stiolaeth  ddynol,  a  thystiolaeth  ddynol  yn  unig,  oedd 
yn  achosi  yr  ymchwiliad  liwn,  yn  y  lie  cyntaf,  yn  eu  meddyliau. 
Y  grediniaeth  ydoedd  a  roddent  i  dysliolaeth  eu  tadau  :  ac  wedi 
ì'r  dystiolaeth  hon  gynhyrfu  eu  meddyliau  i  chwiiio  am  wybodaeth 
o  Dduw,  yr  oedd  yr  ymchwiliad  yn  fynych  yn  teri'ynu,  i'e,  ya 
wastad  yn  terfynu,  pau  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  iawn,  yn  y  dar- 
ganlyddiadau  mwyai'  gogoneddus  ac  mewn  sicrwydd  tragwyddol. 


DARLITH   III. 

Yr  ydym   wedi   dangos  yn   yr   ail  ddarlith,  pa  fodd  y  daeth 
gwybudaetli  o  fodoiiaetb  Duw  i'r  byd;  a  thrwy  ba  foddion  y  cyf- 


16 

íwynwyd  y  drychfeddyllau  cyntaf  i  feddwl  dyuion  fod  y  fath  fòd 
yu  ddiíiu  yn  bodoli ;  ac  raai  trwy  y  wybodaeth  ain  ei  fodoliaetli 
y  cafwyd  snil  i  weithredu  ffydd  yndtlo,  fel  yr  unig  fôd  yn  yr  hwu 
y  galíai  ffydd  gantdbwyntio  ani  fywyd  ac  iachawdwiiar th  ;  o  hnr- 
wydd  ui  allni  tTydd  ganolbwyntio  mewn  bod  nad  oe3  genyin  uu 
meddylddrych  yn  ei  gylch,  canys  y  mae  meddylddrych  aui  ei  fod- 
nliaeth  yn  y  lle  oyntaf, yn  hanfodol  er  gweithredu  ffydd  ynddo. 
llhuf.  x,  14.  "  Pa  fudrl  gan  hyriy  y  galwant  ar  yr  hwn  ni  chred- 
asant  ynddo  ?  a  pha  fodd  y  credant  yn  yr  liwn  rti  chlywsant  ani 
daiio  P  a  pha  fodd  y  clywant  heb  bregethwr''  (neu  un  wedi  ei 
ddanfon  i  ddiveyd  wrthynt)?  Felly,  ynle,  mae  ffydd  yu  dyfod 
trwy  gly wed  gair  Dnw.     Cyfieithad  newydd. 

Gwnawn  sylwi  yma  fod  tri  pheth  yn  anghenrlieidiol,  cyn  y  ga!l 
un  bod  rhesymol  a  gwybodus  weithredu  fî'ydd  yn  Nuw  er  cael 
bywyd  ac  iachawdwriaftli. 

Yn  gyntaf,  y  meddylddrych  o'i  fod  yn  gwirioneddol  fodoli. 

Yn  ail,  meddylddrych  cywir  am  ei  gymmeriad,  ei  berffeith- 
rwydd,  a'i  briodoleddau. 

Yn  diydydd,  gwybodaeth  drwyadl  fod  y  dnll  o  fywyd  ag  y  mae 
ef  yn  ddilyn,  yn  unol  â'i  ewyìlys.  Ohleg'd  heb  adnabyddiaeth 
o'r  tair  ffaith  bwysig  hyn,  bydd  raid  fod  ÍTydd  pob  bod  rhesymol 
yn  anmherffaith  a  diffrwyth  :  ond  gyda'r  dealltwriaeth  hyny,  geill 
ddyfod  yu  berffaith  a  ffrwythlawn,  yn  llawn  cyfiawnder,  er  clod  a 
gogoniant  i  Dduw  y  Tad,  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist. 

Wedi  dyfod  yn  adnabyddus  o'r  ffordd  y  daeth  y  meddylddrych 
am  ei  fodoliaeth  i'r  byd,  yn  gystal  â'r  ffaith  am  ei  fodoliaeth,  awn 
yn  mlaen  i  sylwi  ar  ei  gymmeriad,  ei  berffeithrwydd,  a'i  briodol- 
eddau,  fel  y  gallo'r  dosparth  yma  -weled,  nid  yn  nnig  y  tir  sydd 
ganddynt  i  weithredu  ffydd  ynddo  ef,  er  bywyd  ac  iachawdwriaeth, 
ond  y  rhesymau  a  all  yr  holl  fyd  hefyd,  mor  bell  ag  y  mae  y 
meddylddrych  am  ei  fodoliaeth  wedi  cyrhaedd,  feddu  er  gweithredu 
ffydd  ynddo  ef,  yr  hwn  yw  Tad  pob  peth  byw. 

Megys  ag  yr  yrdym  wedi  bod  yn  ddyledus  i  ddadguddiad  & 
roddodd  Duw  o  bouo  ei  hun  i'w  greaduriaid,  yn  y  lle  cyntaf,  sm 
y  meddylddrych  o'i  fodtdiaeth;  felly  yn  yr  un  modd  yr  ydym  yn 
ddyledus  i'r  dadguddiadau  a  roddodd  efe  i  ni  am  ddealltwriaeth 
gywir  o'i  gymmeriad,  ei  berffeithderau,  a'i  briodoleddau ;  oblegitl, 
heb  y  di'.dguddiadau  a  roddodd  efe  i  ni,  nis  gallai  un  dyn  trwy 
chwilio   gael  allan  Dduw.     Job  xi,  7,  8,  9.     I   Cor.  ii,  9,  10,11. 


"**  iîifhr  fel  y  inae  yii  ysyrifenedig,  Ni  welodd  lîygad,  ac  ni  chìynr- 
odJ  clusr,  ao  ni  ddaeth  i  galon  dyn,  y  pethau  a  ddarparodd  Duẅ- 
i'r  rhai  a'i  carant  ef ;  eithr  Duw  a'u  heglurodd  i  n!  trwy  ei  Ys- 
bryd;  canys  yr  Ysbryd  sydd  yn  chwilio  pob  peth, 'i'e,  dyfnioii 
bethau  Duw  hefyd.  Canys  pa  ddyn  a  edwyn  bethau  dyn,  omì 
ysbryd  dyn  yr  hwn  sydd  ynddo  ef?  Felly  hefyd,  pethau  Duw 
nid  edwyn  neb,  ond  Ysbryd  II  uw.'' 

Wedi  dweyd   cymmaint  â  hyna,  awn  yu  ulaen   i   sylwi  ar  y 
cymraeriad  a  roddodd  y  dadguddiadau  o  Dduw. 

Mae  Moses  yn  rhoddi  yr  hanes  canlynol  yn  Exod.  xxxiv,  6. 
"  A'r  Arglwydd  a  aeth  heibio  o'i  flaen  ef,  ac  a  lefodd,  Jehofa  > 
Jehofa,  y  Duw  trugarog,  a  graslawn,  hwyrfrydig  i  ddig,  ac  aml  o 
drugaredd  a  gwirionedd.''  Saím  ciii,  6,  7,  8.  "  Yr  Arglwydd 
sydd  yu  gwneuthur  cyfiawnder  a  barn  i'r  rhai  gorthryníedig  olt. 
Hysbysodd  ei  íTyrdd  i  Moses;  ei  weitluedoedd  i  íeibion  Israef. 
Trugarog  a  graslawn  yw  yr  Arglwydd,  hwyrfrydig  i  lid,  a  mawr 
o  drugarogrwydd.''  Salm  ciii,  17,  18.  "  Ond  trugaredd  yr  Ar- 
glwydd  sydd  o  dragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb,  ar  y  rhai  a'i 
hofnant  ef,  a'i  gyfiawnder  i  blant  eu  plant,  i'r  sawl  a  gadwant  ei 
gyfammod  ef,  ac  a  gofiant  ei  orcbymynion  i'w  «îwneuthur.''  Salm 
xc,  2.  "  Cyu  gwneuthur  y  mynyddoedd,  a  ffurlio  o  houoch  y 
ddaear  a'r  byd,byd  y  nod  o  dragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb, 
chwi  ydych  Ddüw.''  Hebreaid  i,  10,  11,  12.  "  Â  chwychwi,  Ar- 
glwydd,  yn  y  decbreuad  a  sylfaenasoch  y  ddaear ;  a  gwaith  eich 
dwylaw  chwi  yw  y  nefoedd  :  hwynt-hwy  a  ddarfyddant,  ond 
chwychwi  sydd  yn  parhau  ;  a  hwynt -hwy  oll  fel  dilledyn  a  hen- 
eiddiant;  ac  megys  gwisg  y  plygwch  chni  hwynt,  a  hwy  a  new- 
idir  ;  ond  chwychwi  yr  un  ydych,  a'ch  blynyddoedd  ni  phallant." 
lago  i,  17.  "  Pob  rhoddiad  daionus.  a  phob  rhodd  berffaith,  oddi 
uchod  y  mae,  yn  disgyn  oddiwrth  üad  y  goleuni,  gyda'r  hwn  nid 
oes  gyfnenidiad, nä  chysgod  troédigaeth."  Mal.îii,6.  "Canys 
myfi  yr  Arglwydd  ni'm  newidir;  atn  byny,  hi  ddyfethwyd  chwi, 
meibion  Jacob.'' 

Llyfr  Gorchymynion,  pen.  ii,  yn  dechYeu  yn  y  drydedd  linell 
o'r  rhau-ymadrodd  cyntaf.  "  Oblegid  nid  yw  yr  Arglwydd  yn 
rhodio  ar  hyd  llwybrau  ceiruion,  nac  ychwaitb  yn  troi  ar  y  deheu 
na'r  aswy,  nac  yn  gwyro  oddiwrth  vr  hyn  y  mae  wedi  ddweyd ; 
am  hyny,  mae  ei  lwybrau  yu  uniann,  a'i  yrfa  yn  un  cylchdrò 
'tragywyddol.''     Llyfr  GorchymynioD,  pea.  xxxvii,  I.     "Gwratì- 

É 


líi 

dewch  är  lais  yr  Arglwydd  eich  Duw,  hyd  y  nod  Alpha  ac  Omej»; 
y  dechreu  a'r  diwedd,  gyrfa  yr  hwn  sydd  yn  un  cylehdro  tragy- 
wyddol,  yr  un  ddoe,  heddyw,  ac  yn  dragywydd." 

Numeri  xxiii,  19.  "  Nid  dyn  yw  Duw,  i  ddywedyd  celwydd  ; 
na  mnb  dyn,  i  edil'arhau."  1  loan  iv,  8.  "  Yr  hwu  nid  yw  yn 
caru,  ni  adnabu  Dduw;  oblegid  l)iuv,  cariad  yw.''  Actau  x,.'ìl. 
"  Yna  yr  agorodd  Pedr  ei  enau,  ac  a  ddywedodd,  Yr  wyf  yn  deall 
mewn  gwirionedd,  nad  ydyw  Duw  dderbyniwr  wyneb;  ond  yn 
ruhob  ceuedl,  y  neb  sydd  yn  ei  ofni  ef,  ac  yn  gweithredu  cyfiawii- 
der,  sydd  gymmeradwy  ganddo  el'.'' 

Oddiwrth  y  tystiolaethau  blaenorol  dysgwn  y  pethau  canlyuol 
meiŸii  perthynas  i  gymmeriad  Duw. 

Yu  gyntaf',  ei  fod  ef  yn  Dduw  cyn  i'r  byd  gael  ei  greu,  ac  mai 
yr  un  Duw  oedd  efe  wedi  iddo  gael  ei  greu. 

Yn  aü,  ei  fod  ef  yn  drugarog  a  graslawn,  hwyrfrydig  i  lid,  a 
llawn  daioni,  a'i  fod  ef  felly  o  dragywyddoldeb,  a  bydd  hyd 
dragywyddoldeb. 

Yn  drydydd,  nad  ydyw  yn  cyfnewid,  ac  uad  oes  troedigaeih 
yn  perthyu  iddo;  ond  mai  yr  un  ydyw  o  dragywyddoldeb  î  dra- 
gywyddoldeb,  yr  un  ddoe,  heddyw,  ac  yn  dragywydd  ;  a  botl  ei 
yrfa  yn  un  cylchdro  tragywyddol,  heb  un  gwyrad. 

Yn  bedwerydd,  eî  fod  yn  Dduw  geirwir,  ac  nas  gall  fod  yi 
gelwyddog. 

Yn  bunnned,  nad  yw  ddim  yn  dderbyniwr  wyneb ;  ond  yn 
rnhob  cenedl,  y  neb  sydd  yn  ofui  Duw,  ac  yn  gweithredu  cyfia.wu- 
der,  sydd  gymmeradwy  gauddo  ef. 

Yn  chwechfed,  mai  cariad  yw. 

Mae  adnabyddiaeth  o'r  priodoleddau  hyn  yn  y  cytnmeriad 
dwyfol,  yn  ar.hebgorol  anghenrheidiol,  mewn  trefn  i  ffydd  unrhyw 
i'od  rhesymol  allu  canolbwyulio  ynddo  ef  am  fywyd  ac  iachawd- 
wriaeth.  Oblegid,  os  na  chredai,  yn  y  lle  cyntaf,  ei  fod  ef  yn 
Dduw,  hyny  yw,  creawdwr  a  chynnaliwr  pob  peth,  nis  gallai 
ganolbwyntio  ei  ffydd  ynddo  ef  am  fywyd  ac  iachawdwriaeth, 
rhag  ofn  y  byddai  i  rywun  mwy  nag  ef  groesi  ei  hoil  drefniadtni, 
ac  y  buasai  yntau,  l'el  duwiau  y  paganiaid,  yu  analluogi  gydawni 
ei  addewidion ;  ond  pan  welir  ei  fod  yn  Dduw  dros  bawb,  o  dra- 
gywyddoldeb  byd  dragywyddoldeb,  yn  greawdwr  a.  chyunaliwr 
$)ob  peth,  nis  gall  y  fath  ofn  fodoli  yn  meddwl.y  rhai  hyny  «y<ì 


19 

ya  gosod  eu  hyinddhied  ynddo,  ac   felly  yn  y  peth   hwn   gall  «rç 
ffydd  fod  yn  rìdianwadal. 

Ondyuail;  oni  buasai  ei  fod  ef  yn  drugarog  a  graslawn,  yn 
hwyrfrydig  i  lid,  hir-ymarhous,  a  llawn  daioni,  y  fatb  ydyw 
gwendid  y  natur  ddynol,  ac  mor  fawr  ydyw  breuder  ac  anmher- 
fleithrwydd  dynion,  £el  oni  bai  eu  bod  yn  eredn  fod  y  rbagor- 
iaethau  hyn  yn  bodoli  yn  y  cymmeriad  dwyfol,  ni  allai  y  ffydd 
anghenrheidiol  er  iachawdwriaeth  byth  fodnli ;  o  herwydd  cym- 
raerai  ammheuaeth  le  ffydd,  a  byddai  y  cyfryw  sydd  yn  ymwyb- 
odol  o'u  gw^ndid  a'u  sefyllfa  agored  i  bechu,  mewn  ammheuaeth 
barhaus  ynghylch  ia«hawdwriaeth,  oni  buasai  y  meddylddrych  & 
feddant  am  ragoroldeb  cymmeriad  Duw,  ei  fod  yn  hwyrfrydig  i 
3id  ac  yn  hir  ei  amynedd,  ac  o  natur  faddeugar,  ac  yn  maddeu 
anwiredd,  camwedd,  a  phechod.  Mae  meddylddrych  o'r  ffeithiau 
hyn  yn  symud  ymaith  ammheuaetb,  ac  yn  gwneyd  ffydd  yn  neill- 
duol  o  gryf. 

Ond  y  mae  yr  un  raor  anghenrheidiol  fod  gan  ddynion  y 
meddylddrych  o'i  fod  yn  Dduw  anghyfnewidiol,  er  mwyn  cael 
ffydd  ynddo,  ag  ydy w  cael  y  meddylddrych  o'i  fod  yn  raslawn  ac  yn 
hir-ymarbous  ;  0  herwydd  heb  y  raeddylddrych  o  anghyfnewidiol- 
deb  yn  nghymmeriad  y  Duwdod,  cymmerai  ammheuaeth  le  ffyrìd. 
Ond  pan  yn  meddu  y  meddylddrych  nad  yw  yn  gyfnswidiol,  y 
mae  ífydd  yn  cydio  gafael  ar  y  rhagoriaethau  sydd  yn  ei  gym- 
meriad  gydag  ymddiried  diysgog,  gan  gredu  ei  fod  ef  yr  un  ddoe, 
heddyw,  ac  yn  dragywydd,  a  bod  ei  yrfa  yn  un  cylchdro  tragy- 
wyddol. 

Ac  etto,  mae  y  meddylddrych  o'i  fod  yn  Dduw  geirwir  a  digel- 
wyddog,  yr  un  mor  anghenrheidiol  er  gweithredu  fl'ydd  ynddo  á'r 
meddylddrych  o'i  anghyfnewidioldeb.  Oblegid  heb  y  meddyl- 
ddrych  o'i  fod  yn  Dduw  geirwir  a  digelwyddog,  nid  allai  yr  ym- 
ddiried  anghenrbeidiol  yn  ei  air,  er  gweithredu  ffydd  ynddo,  bytU 
fodoli.  Ond  trwy  feddu  y  meddylddrych  nad  dyn  ydyw,  i  ddy- 
wedyd  celwydd,  y  mae  yn  rhoi  gallu  i  feddyliau  dynion  i 
weithredu  ffydd  ynddo. 

Ond  y  mae  yn  anghenrheidinl  hefyd  fod  gan  ddynion  y  meddyl- 
ddrych  nad  ydyw  ef  yn  dderbyniwr  wyneb,  oblegid  er  meddu  y 
meddylddrych  o'r  holl  ragoriaethau  ereill  yn  ei  gymmeriad,  a'r 
un  hon  yn  eisieu,  nis  gallai  dynion  weithredu  ffydd  ynddo  ef; 
.Oiberwydd  pe  byddai  yn  ddejbyniwr  wyneb,  nis  gallent  ddweyd 


20 

be'ch  fyddai  eu  breintiau,  na  pha  fodd  yr  awdurdodwyd  hwyut  i 
weithiedu  ftydd  ynddo,  neu  pa  un  a  awdurdodwyd  hwynt  i  wneyd 
iiyny  erioed,  eithr  byddai  raid  fod  y  cyfan  yn  ddyryswch ;  ond 
nid  eynt  y  mae  meddyliau  dynion  yn  dyfod  yn  adnabyddus  o'r 
pwirionedd  ar  y  pwynt  hwn  oi  fod  yn  ddidderbyn  wyneb,  nag  y 
gwelant  fod  ganddynt  awdurdod  trwy  ffydd  i  ddal  gafael  ar  fywyft 
t.ragywyddol,  rhodd  fwyaf  y  nef,  o  herwydd  nid  y w  Duw  dder- 
byniwr  wyneb,  a  bod  pob  dyn  yn  mhob  cenedl  yn  meddu  yr 
un  ragorfraint. 

Ac  yn  ddiueddaf,  ond  nitl  y  lleiaf  pwysig  er  gueitbredu  ffydd 
711  Nuw,  yw  y  meddylddrych  mai  cariad  y  w  ;  oblegid  er  meddu 
yr  boll  ragoriaethau  ereill  yn  ei  gymmeriad,  heb  yr  uu  hon  i 
ddylanwadu  arnynt,  nis  gaìlent  gael  y  fath  lywodraeth  rymus 
ar  feddyliau  dynion  ;  ond  pan  fyddo  y  meddylddrych  wedi  ei 
blanu  yn  y  meddwl  mai  cariad  yw,  pwy  nad  all  weled  y  tir  cyfiawn 
sydd  gan  fddynion  o  bob  cenedl,  llwyth,  ac  iaith,  er  gweithredu 
ff'ydd  yn  Nuw,  fel  ag  i  gyrhaedd  bywyd  tragywyddol. 

Oddiwrth  y  desgrinadj;  uchod  o  gymmeriad  y  Duwdnd,  a  roddir 
iddo  yn  y  dadguddiadau  i  ddynion,  fe  welwn  fod  sylfaen  gadarn 
er  gweithredu  íiycld  ynddo  ef  yn  mhlith  pob  pobl,  cenedl,  a  llwytb, 
o  oes  i  oes,  ac  o  genedlaeth  i  genedlaeth. 

Gadewch  i  ni  sylwi  yma  mai  y  blaenorol  yw  y  cyromcriad  a 
roddir  i  Dduw  yn  ei  ddadguddiadau  i  Saint  y  dyddiau  gynt,  ac 
mai  hyuy  hefyd  yw  y  cymrueriad  a  roddir  iddo  yn  ei  ddadgudd- 
iadau  i  Saint  y  Dyiìdiau  Diweddaf,  fel  ag  y  mae  saint  y  dyddiau 
cyntefig,  a  rhai  y  dyddiau  diweddaf,  yr  un  fath  yn  y  peth  hyu  ; 
medda  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  gystal  seiliau  i  weithredu 
rì'ydd  vn  Nuw,  â  Saint  y  dyddiau  gynt,  oblegid  yr  uu  cymmeriad 
*  roddir  iddo  i'r  naiil  a'r  lla.ll. 


DARLITH    IV. 

Ẃedi  dangos"yn  y  drydedd  ddarlith,  íbd  meddylddrychau  cywir 
o  gymmeriad  Duw  yn  anghenrheidiol  er  gweithredn  H'ydd  ynddo 
i  fywyd  ac  iachawdwriaetli  ;  ac  mai  heb  feddylddrycbau  cywir  o'i 
gymmeriad,  nad  allai  raedi'y  üau  dynion  gael  digon  0  allu  gyda 
Duw  er  gweithredu  y  ffydd  ..jjghenrheidiol  i  fwynhau  bywyd  tra- 
gywyddol;  a  bod  nieddylddrychau  cynir  o'i  gymmeriad  yn  gosod 


21 

sylfaen,  mor  beil  ag  y  tnae  ei  gymmeriad  yn  perthyn,  er  gweith- 
redu  ffydd,  fel  ag  i  fwynhau  cyíiawnder  bendithion  efengyl  Iesu 
Grist,  hyd  y  nod  ogoniant  tragywyddol; — cawn  ÿn  awr  fyned  yn 
mlaen  i  ddangos  y  cyssylltiad  sydd  rhwng  meddylddryehau  oywir 
o  briodoleddau  Duw,  a  gweithrediad  ffydd  ynddo  i  fywyd  tragy- 
wyddol. 

Gadewch  i  ni  sylwi  yraa,  mai  y  gwir  fwriad  ag  oedd  gan  Dduw  y 
nef  mewn  golwg  wrth  wneuthur  y  teulu  dynol  yh  adnabyddus  o'î 
briodoleddau,  oedd,  fel  y  galleut  hwy,  trwy  y  meddylddrychau  o 
fodoliaelh  ei  briodoleddau,  gael  eu  galluogi  i  weitbredu  ffydd 
ynddo,  a  thrwy  weithrediad  ffydd  ynddo,  i  allu  cyrhaedd  bywyd 
tragywyddol;  o  herwydd  heb  y  meddylddrycb  o  fodoliaeth  y 
priodoled  îau  sydd  yn  perthyn  i  Dduw,  ni  allai  meddyliau  dynion 
î  gael  gallu  i  weithredu  ffydd  ynddo,  l'el  ag  i  ddal  gnfael  ar  fywyd 
tragyẅyddoí,  Yr  oedd  Duw  y  nefoedd,  trwy  ddeall  yh  berffaith 
gyfansoddiad  y  natur  cldynol  a  gwendid  dyn,  yn  gwybod  pa  l>eth 
oedd  éisieü  ei  ddadgúddíoj  a  pha  feddylddrycb.au  oedd  iv.id  èu 
planu  yn  eu  meddyliuu,  méwn  trel'n  iddynt  gael  eu  galluogi  i 
weiihiedu  flydd  ynddo  i  fýwyd  iragywydd'ol. 

Wedi  d'weyd  cyuimaint  â  hyna,  awn  yn  nilaen  i  sylwi  ar  briod- 
oleddau  Duw,  fel  eu  darlunir  yn  ei  ddadguddiadau  i'r  teulu  dynol, 
iic  i  ddangos  mor  anghenrheidiol  yw  raeddylddrychau  cywir  o*i 
îiiiodoleddaii,er  galluogi  dynion  i  weithredu  ffydd  ynddo  ;  oblegid 
lieb  fod  y  meddylddryi-hau  hyn  wedi  eu  planu  yn  meddyiiau 
dynion,  buasai  aUau  o  bwer  unrhyw  barson  neu  bersonau  i  weith- 
redu  ffydd  yn  Nuw,  fel  ag  i  gyrhaedd  bywyd  tragywyddol.  Felly 
yr  oedd  y  cyfrinachau  dwyfol  a  wnaed  i  ddyn  yn  y  lle  cyntaf, 
wedi  eu  bwriadu  i  sefydln  yn  eu  meddyliau  y  meddylddrychau 
anghenrheidiol  er  eu  galluogi  hwy  i  weithredu  ffydd  yn  Nuw,  a 
thrwy  y  moddion  hyn  i  fod  yn  gyfranogion^o'i  ogoniant. 

Mae  genvra,  yn  y  dadguddiadauja  roddodd  efe  i'r  teulu  dynol, 
yr  hanes  canlynol  o'i  briodoleddau. 

Yn  gyntaf—  Gwybodaeth.  Act.  xv,  18.  "  Hysbys  i  Dduw  yw 
ei  weithredoedd  oll  erioed."  Esay  xlvi,  9,  10.  "  Oofiwch  y  pethau 
gynt  erioed  ;  canys  myfi  ydwyf  Dduw,  ac  nid  neb  aral!  ;  Duw 
ydwyf,  ac  heb  fy  math  ;  yn  mynegi  y  ditcedd  o'r  dechrcu,  ac  er 
eynt  yr  byn  ni  wnaed  etto,  yn  dywedyd,  Vy  ngbyngbor  a  saif?  a'm 
ioll  ewyllys  a  wnaf," 


22- 

Yn  ail— Ffydd  neu  Allu.  Hebreaid  xi,  3.  "  Wrth  ffydd  y* 
ydym  yn  deall  wneuthur  y  bydoedd  trwy  air  Dinr.'1  Genesis  i,  1 
"  Yn  y  dechreuad  y  creodd  Duw  y  nefoedd  a'r  ddaear."  Esay 
xiv,  24,27.  "Tyngodd  Arglwydd  y  lluoedd,gan  ddywedyd,  Diau 
megys  yr  amcenais,  felly  y  bydd;  ac  fel  y  bwriedais,  hyny  a  saif. 
O  herwydd  Arglwydd  y  lluoedd  a'i  bwriadodd,a  phwy  a'i  diddyma? 
ei  law  ef  hefyd  a  estynwyd,  a  phwy  a'i  try  yn  ol  P" 

Yn  drydydd— sCyfiawnder.  Salm  lxxxixj  14.  "  Cyfiawnder  a 
barn  yw  trigfa,  dy  orsedd-fainc.''  Esay  xlv,  21.  "  Mynegwch,  a 
nesêwch  hwynt;  cyd  yragynghorant  hefyd:  pwy  a  draethodd  hyn 
er  cynt  ?  onid  myfi  yr  Arglwydd  ?  ac  nid  oes  Duw  arall  ond  myfi  j 
yn  Dduw  cyfiawn,  ac  yn  Achubydd."  Sephaniah  iii,  5.  "  Yr 
Arglwydd  cyfiawn  sydd  yn  ei  chanol."  Zechariah  ix,  9.  "  Bydd 
lawen  iawn,  ti  ferch  Seion  ;  a  chrechwena,  ha  ferch  Jerusalem ; 
wele,  dy  fienin  yn  dyfod  atat;  cyfiawn  ac  achubydd  yw  efe.'' 

Yn  bedwarydd — Barn.  Salm  lxxxix,  14.  "Cyfiawnder  a  bam 
yw  trigf'a  dy  orsedd-fainc."  Deuleronomium  xxxii,  4.  "Efeyw 
y  Graig;  perffaith  yw  ei  weithred;  canys  ei  holl  ffyrdd  ydynt 
i'arn  :  Duw  gwirionedd,  ac  heb  anwiredd,  cyfiawn  ac  uniawn  yw 
efe.''  Salm  ix,  7.  "  Ond  yr  Arglwydd  a  bery  yn  dragywydd  : 
efe  a  barotodd  ei  orseddfainc  i  farn."  Salm  ix,  16.  "  Adwaenir 
yr  Arglwydd  wrth  y  farn  a  wna.'' 

Yn  bummed — Trugaredd.  Salm  lxxxix,  14.  "  Trugaredd  a. 
gwirionedd  a  ragflaenanfc  dy  wyneb.''  Exodu4  xxxiv,  6.  "A'r 
Arglwydd  a  aeth  heibio  o'i  flaen  ef,  ac  a  lefodd,  Jeliofa,  Jehofa,  y 
Duw  trugarog  a  graslawn."  Nehemiah  ix,  17.  "  Etto  ti  ydwyt 
Dduw  parod  i  faddeu,  graslawn,  a  thrugarog.'' 

Ac  yn  chwechfed — Gwirionedd.  Salm  lxxxiv,  14."  Trugaredd 
a  gwirionedd  a  ragflaenant  dy  wyneb.''  Exodus  xxxiv,  6^ 
lí  Hwyrfrydig  i  ddig,  ac  aml  o  drugaredd  a  gwirionedd."  Deuter- 
onomium  xxxii,  4.  u  Efe  yw  y  Graig;  perffaith  yw  ei  weithredi 
canys  ei  holl  ffyrdd  ydynt  farn  :  Duw  gwirionedd,  ac  heb  anwir- 
edd,  cyfiawn  ac  uniawn  yw  efe."  Salm  xxxi,  5.  "  l'th  law  y 
gorchymynaf  fy  ysbryd ;  gwaredaist  fi,  0  Arglwydd  Dduw  y 
gwirionedd," 

Gyda  ychydig  o  adfyfyriad  gellir  gweled,  fod  y  meddylddrych 
o  fodoliaeth  y  priodoleddau  hyn  yn  y  Duwdod  yn  anghenrheidiol 
er  galluogi  unrhyw  fod  rhesymol  i  weithredu  ffydd  ynddo  ef ;  o 
berwydd  heb  y  meddylddrych  o  fodpliaeth  y  priodoleddau  hyn  yn, 


23 

y  Duwdod,  ni  allai  dynion  weithredu  ffydd  ynddo  i  fywyd  ac 
iachawdwriaeth;  gan  weled  mai  heh  y  wybodaeth  o  bob  peth,  ni 
allasai  Duw  achub  unrhyw  gyfran  o'i  greaduriaid;  o  herwydd 
trwy  y  wybodaeth  sydd  ganddo  ef  o  bob  peth,  o'r  dechreu  ì't 
diwedd,y  mae  yn  cael  ei  alluogi  i  roddi  y  dealltwriaelh  hwnw  i'w 
greaduriaid,  trwy  yr  hwn  y  gwneir  hwynt  yn  gyfranogion  o  fywyd 
tragywyddol ;  ac  oni  bai  fod  y  meddylddrych  yn  bodoli  yn  raedd- 
yliau  dynion,  fod  Duw  yn  meddu  pob  gwybodaeth,  ni  fuasai  yn 
bosibl  iddynt  \veithredu  ffydd  ynddo  ef. 

Ac  nid  yw  yn  llai  anghenrheidiol  fod  gan  ddynion  y  meddyl- 
ddrych  o'r  briodoledd  o  allu  yn  y  Duwdod  ;  o  herwydd  oni  bai 
íod  gan  Dduw  allu  dros  bob  p.eth,  a'i  fod  yn  alluog  trwy  ei  allu  i 
lywodraethu  pob  peth,  a  thrwy  hyny  waredu  ei  greaduriaid  ag 
sydd  yn  ymddiried  ynddo  ef,  rhag  gallu  pob  bodau  a  allent  ym- 
geisio  eu  dinystrio,  ga  un  bynag  ai  yn  y  nefoedd,  ar  y  ddaear,  neu 
yn  uffern,  ni  allasai  dynion  gael  eu  hachub.  Ond  tra  fyddo  y 
raeddylddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  hon  wedi  ei  phlanu  yn  y 
meddwl,  teimla  dynion  fel  pe  na  byddai  ganddynt  ddim  i'w  ofni, 
y  rhai  sydd  yn  ymddiried  yn  Nuw,  gan  gredu  fod  ganddo  ef  allu 
i  achub  pawb  sydd  yn  dyfod  ato  hyd  yr  eithaf. 

.Mae  yn  anghenrheidiol  hefyd,  mewn  trefn  i  weithredu  ffydd 
yn  Nuw  i  fywyd  ac  iachawdwriaeth,  fod  gan  ddynion  y  meddyl- 
ddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  o  gyfiawnder  ynddo  ;  o  herwydd 
heb  y  meddylddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  hon  yn  y  Duwdod, 
ni  allai  dynion  gael  ymddiried  digonol  i  roddi  eu  huuain  o  dan  ei 
arweiniad  a'i  gyfarwyddyd;  o  herwydd  llenwid  hwynt  ag  ofn  ac 
ammheuaeth,  rhag  i  farnwr  yr  hoil  ddaear  beidio  gwneyd  yn 
jawn;  ac  felly,  gwnai  ofn  neu  aramheuaeth,  yn  bodoli  yn  y 
raeddwl,  rwystro  y  posiblrwydd  o  weithrediad  ffydd  ynddo  ef  er 
hywyd  ac  iachawdwriaeth.  Ond  wedi  i'r  meddylddrych  o  fodol- 
'aeth  y  hriodoledd  o  gyfiawnder  yn  y  Duwdod,  gael,  ei  blanu  yu 
deg  yn  y  meddwl,  nid  yw  yn  rhoi  lle  i  ammheuaeth  fyned  i'r 
galon,  a  galluogir  y  meddwl  i  daílu  ei  hun  ar  yr  Hollalluog  heb. 
ofn  ac  heb  ammheuaeth,  a  chyda'r  ymddiried  mwyaf  diysgog,  gan 
gredu  y  gweithreda  barnwr  yr  holl  ddaear  yn  uniawn. 

Mae  hefyd  o  gymmaint  pwys  fod  gan  ddynion  y  meddylddrych 
o'r  briodoledd  o  farn  yn  Nuw,  fel  y  gallont  weithredu  ffydd  ynddo. 
cr  bywyd  ac  iachawdwriaeth  ;  o  herwydd  heb  y  meddylddrych  o. 
fodoliaeth  y  briodoledd  hon  yn  y  Duftdod,  byddai  yn  anmhosil}í: 


24" 

iddynion  wpithreJu  ffydd  ynldo  of  er  bywyd  ac  iachawdwriaeth, 
gan  weled  mai  trwy  weithrediad  y  briodulcdd  lion  y  tnae'r  ffydd- 
iawn  yn  Nghrist  Iesu  yn  cHel  eu  gwaredu  allan  o  ddwyiaw  y  rhai 
hyny  sydd  yn  ceisio  eu  dinystrio;  o  herwydd  pe  na  ddeuai  Duw 
all»n  mewn  barn  gyflym  yn  erbyn  gweitliredwyr  anwiredd  a 
galluoedd  y  tywyllwcb,  ni  allai  ei  saint  ef  gael  eu  bacliub;  o  her. 
wydd  trwy  fam  y  mae'r  Arglwydd  yn  gwaredu  ei  saint  allan  o 
ddwylaw  eu  gelynion,  a'r  sawl  sydd  yn  gwrthod  efengyl  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist.  Ond  nid  cynt  y  mae'r  raeddylddryeh  o  fodol- 
iaeth  y  briodoledd  hon  yn  cael  ei  blanu  yn  meddyliau  dynion, 
nag  y  mae  yn  rhoi  gitllu  i'r  meddwl  er  gweithredu  ffydd  ac 
ymddiried  yn  Nuw,  a  galluogir  hwynt  trwy  ffydd  i  ddal  gafael  ar 
yr  addewidion  a  osodir  o'u  blaen,  a  rhydio  trwy  yr  holl  helhulon 
n'r  trallodion  sydd  yn  agored  i'w  cyfarfod  o  achos  yr  erîidigaeth 
oddiwrth  y  sawl  nid  adwaenant  Dduw,  ac  nid  ydynt  yn  ufyddhou 
i  efengyl  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  gan  gredu  y  daw  yr  Ar- 
glwydd  raewn  pryd  allan  mewn  barn  gyfiym  yn  erbyn  eu  gelyn- 
ion,  ac  y  cânt  eu  tori  ymaith  o?i  ílaen  ef,  ac  y  bydd  iddo  yn  ei 
amser  da  ei  hun  eu  dwyn  hwythau  ymaith  yn  goncwerwyr,  a  mwy 
nâ  choncwerwyr  yn  mhob  peth.' 

Ac  etto,  y  mae  yr  un  mor  bwysig  fod  gan  ddynion  y  meddyl- 
ddrych  o  fodoliaeth  y  briodòledd  o  drugaredd  yn  y  Duwdod, 
raewn  trefn  i  weithredu  ffydd  ynddo  ef  er  bywyd  ac  iachawdwr- 
iaeth  ;  o  herwydd  heb  y  meddylddrycli  o  fodoliaeth  y  briodoledd 
hon  yn  y  Duwdod,byddai  i  ysbrydoedd  y  saint  lesgâu  yn  nghanol 
y  trallodion,  y  blinderau,  a'r  erli-digaethau  sydd  ganddynt  i 
ddyoddef  yn  achos  cyfiawnder.  Ond  pan  fyddo  y  meddylddrych 
o  fodoliaeth  y  briodoledd  hon  unwaitb  wedi  ei  sefydlu  yn  y 
rneddwl,  y  raae  yn  rhoi  bywyd  a  nerth  i  ysbrydoedd  y  saint,  gan 
gredu  y  bydd  i  drugaredd  Duw  gael  ei  dywallt  arnynt  yn  nghanol 
eu  trallodau,  ac  y  trugarha  ef  wrthynt  yn  eu  dyoddefiadau,  ac  y 
bydd  i  drugaredd  Duw  gydio  gafael  ynddynt  a'u  sicrhau  yn 
mreichiau  ei  gariad,  fel  y  derbyniont  wobr  gyflawn  am  eu  holl 
ddyoddefiadau. 

Ac  yn  ddiweddaf,  ond  nid  yn  llai  pwysig  er  gweithredu  ffydd 
yn  Nuw,  ýw  y  meddylddrych  o  fodoliaeth  y  briodoledd  o  uirion- 
edd  ynddo;  o  herwydd  heb  y  meddylddrych  o  fodoliaeth  y  briod- 
oledd  hon,  ni  fyddai  gan  feddwl  dyn  ddim  ar  ba  un  y  gallai 
orphwys  gyda  sicrwydd — byddai  y  cyfan  yn  ddyryswch  ac  am- 


^5 

mheuaeib.  Ond  gyda'r  meddylddrych  o  fodoliaeth  y  brioddedd 
hon  yn  y  Duwdod  yn  y  meddwî,  y  mae'r  holl  addysgiadau,  cyfar- 
'wyddiadau,  addewidion,  a'r  bendithion  yn  dyfod  yn  bethau  syl- 
weddol,  ac  y  mae'r  meddwl  yn  cael  ei  alluogi  i  ddal  gafael 
yuddynt  gyda  sicrwydd  ac  ymddiried,  gan  gredu  fod  y  pethau  byn, 
a  phob  peth  a  ddywedodd  Duw,  i  gael  eu  cyflawni  yn  eu  hamser; 
a  bod  yr  holl  felldithion,  bygythiadau,  a'r  barnedigaetbau,  a 
gyhoeddwyd  ar  benau  yr  anghyíìawnion,  i  gael  eu  gweinyddu  yn 
amser  Duw  :  ac  o  herwydd  ei  wirionedd  a'i  eirwiredd  ef,  mae  y 
meddwl  yn  canfod  ei  waredigaeth  a'i  iachawdwriaeth  megys 
yu  sicr. 

Gadewch  i'r  meddwl  unwaiîh  adfyfyrio  yn  bwyllog  a  difrifol 
ar  y  meddylddrychau  o  fodoliaeth  y  priodoleddau  rhag-grybwy]]- 
edig  yn  y  Duwdod,  a  gwelir,  mor  bell  ag  y  mae  ei  hriodoleddau 
yn  dal  cyssylltiad,  fod  sylfaen  safadwy  wedi  ei  gosod  er  gweith- 
redu  ffyád  ynddo  ef  er  bywyd  ac  iachaudwriaeth.  O  hfrwydd 
gan  fod  Duw  yn  meddu  y  brioùoledd  o  wybodaelh,  gail  wneuthur 
ya  adnabyddus  i'w  saint  bob  pelh  anghenrlieidiol  er  eu  liiach- 
awdwriaeth  ;  a  chan  ei  fod  yn  meddu  y  briodoledd  o  allu,  mae  yn 
alluog  drwy  byny  i'w  gwaredu  oddiwrth  alîu  pob  gelyrrion;  a 
than  weled,  hefyd,  fod  cyfiawnder  yn  briodoledd  o'r  Duwdod, 
yuiddyga  tuag  atynt  ar  yr  egwyddor  o  gyfiawnder  ac  uniondeb,  a 
rhoddir  iddynt  wobr  gyfiawn  am  eu  holl  flinderau  a'u  dyoddef- 
iadau  o  achos  y  gwirionedd.  A  chan  fod  barn  yn  biiodoledd  o'r 
Duwdod  hefyd,  gall  ei  saint  feddu  yr  ymddiried  mwyaf  diysgog 
y  cânt  mewn  amser  cyfaddas  waredigaeth  gyíiawn  o  ddwylaw  eu 
holl  eiynion,  a  buddugoliaeth  diwyadl  ar  bawb  fu  yn  ceisio  eu 
niweidio  a'u  dystrywio.  A  chan  fod  trugaredd  hefyd  yn  briodol- 
edd  o'r  Duwdod,  gall  ei  saint  íeddu  ymddiiied  y  caiíl'  ei  weithredu 
tuag  atynt  hwy,  a  thrwy  weithrediad  y  briodoìedd  hono  tuag  atynt 
hwy,  bydd  cysur  a  dyddanwih  yn  cael  eu  gweinyddu  iddynt  yn 
beiaeth,  yn  nghanol  eu  lioll  fliuderíai  a'u  helbulon.  Ac,  yn 
ddiweddaf,  gan  wybod  fod  gwiiiunedd  yn  briodoledd  o'r  Duwdod, 
mae'r  meddwl  yn  cael  ei  arwain  i  orfoieddu  yn  ngbanol  ei  holl 
dreinlon  ai  demtasiynau,  mewn  gnbaith  o'r  gegoniant  hwnw  a 
ddygir  yn  nadguddiad  Iesu  Grist,  ac  yn  ngolwg  y  goron  hono  a 
osodir  ar  benau  y  saint  yn  y  dydd  y  cyfrauo  yr  Arglwydd 
wobrwyon  iddynî,  ac  mewn  dysgwyliad  o'r  pwys  tragywyddol  o 
ogoniant  a  addawodd  yr  Arglwydd  dywallt  amynt,  pan  y  dwg  efö 


26 

hwynt  i  ganol  oi  orseJJfttinc  i  drigo  yn  ei  wyddfod  yn  dragy- 
wyddol. 

Mewn  golwg,  ynte,  o  fodoliaelh  y  priodoleddau  hyn,  gall 
ffydd  y  saint  ddyfod  yn  rbyfeddol  o  gryf,  yn  llawn  cyfìawnder  er 
mawl  a  gogoniant  i  Dduw,  a  gall  ymorchestu  ei  dylanwad  galluog 
wrth  chwilio  am  ddoethineb  a  dealltwriaeth,  nes  y  byddo  ẃedi 
cael  gwybodaeth  o  bob  peth  perthynol  i  fywyd  ac  iachawd- 
wriaeth. 

Y  fatb,  ynte,  yw  y  sylfaen  sydd  wedi  ei  gosod,  trwy  ddadgudd- 
iad  o  briodoleddau  Duw,  er  gweithredu  ffydd  yuddo  er  bywyd  ac 
iachawdwriaeth;  a  chan  weled  mai  priodoleddau  y  Duwdod  yw  y 
rhai  hyn,  eu  bod  yn  angbyfnewidiol — yr  un  drloe,  heddyw,  ac  yu 
dragywydd — yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  i  feddyliau  Saint  y  Dyddiau 
Diweddaf  yr  un  gallu  ac  awdurdod  i  weithredu  ffydd  yn  Nuw,  ag 
a  feddai  Saint  y  dyddiau  gynt;  fel  ag  y  mae'r  holl  saint  yn  y 
peth  hyn,  wedi  hod,  yn  bod,  a  pharhant  i  fod  yn  debyg  hyd 
ddiwedd  amser;  o  herwydd  nid  yw  Duw  yn  cyfnewid,  o  ganlyniad 
mae  ei  briodoleddau  a'i  gymmeriad  yn  parhau  yr  un  fath  dros 
hyth,  A  chan  mai  trwy  ddadguddiad  y  rhai  hyn  y  mae  sylfaen 
wedi  ei  gosod  er  gweithredu  ffydd  yn  Nuw  i  fywyd  ac  iachawd- 
nriaeth,  mae  y  sylfaen,  o  ganlyuiad,  er  gweithredu  ffydd  wedi  bod, 
yn  bod,  ac  i  barhau  byth  i  fod  yr  un;  fel  ag  y  mae  pawb  wed* 
•  cael,  ac  i  gael,  braint  gyfartal. 


DARLITH  V. 


Yn  ein  darlithiau  blaenorol  sylwasom  ar  fodoliaeth,  cymmer- 
iad,  peiffeithderau,  a  pliriodoleddau  Duw.  Yr  hyn  a  feddyliwn 
wrth  berffeithderau  yw,  y  perffeithderau  sydd  yn  perthyn  i  holl 
briodoledJau  ei  natur.  Cawn  lefaru,  yn  y  ddarlith  hon,  am  y 
Duwdod— yr  ydym  yn  meddwl  y  Tad,  Mab,  ac  Ysbryd  Glân. 

Y  mae  dau  berson  ag  sydd  yn  cyfansoddi  y  gallu  mawr,  digy- 
ffelyb,  llywodraethol,  a  goruchel,  dros  bob  peth— trwy  y  rhai  y 
crewyd  ac  y  gwnaethwyd  pob  peth,  a'r  a  grewyd  ac  a  wnaethwyd, 
pa  un  bynag  ai  gweledig  ai  anweledig — pa  un  bynag  ai  yn  y 
nefoedd,  ar  y  ddaear,  neu  yn  y  ddaear,  odditan  y  ddaear,  neu 
•4rwy  y  gwagle  annherfynol.  Hwynt-hwy  yw  y  Tad  ar  Mab — 
iflaae  y  Tad  yn  berson  o  ysbryd,  gogoniant,  a  gallu,  yn  meddu  pob 


perffeithrwydd  a  çhy'flawnder — mae  y  Mah,  yr  hwn  sydd  yfc 
tnynwes  y  Tad,  person  o  dahernacl,  wedi  ei  wneuihur  neu  ei 
lunio  yn  debyg  i  ddyn,  neu  yn  null  a  delw  dyn,  neu  yn  hytrach 
lluniwyd  dyn  yu  ol  ei  luu  a'i  ddelw  eí;  uiae  eí'e  hefyd  yn  wir 
lun  a  delw  person  y  Tad,  yn  meddu  holl  gyflawnder  y  Tad,  neu 
yr  un  cyflawnder  gyda'r  Tad  ;  wedi  ei  genedìu  o  hono,  a'i  ordeinio 
er  cyn  seiliad  y  byd  i  fod  yn  iawn  dros  hechodau  y  sawl  a  gredai 
yn  ei  enw,  a  gelwir  ef  yn  Ÿab  o  herwydd  y  cnawd — ac  yrnostyng- 
odd  mewn  dyoddefiadau  yn  îs  nag  y  gallai  dyn  ddyoddef ;  neu, 
lnewn  geiriau  ereill,  dyoddefodd  ddyoddefiadau  tnwy,  a  gosodwyd 
ef  yn  agoied  i  wrthwyuebiadau  mwy  pwerns  nag  y  gallai  un  dyn 
íbd.  Ond  er  hyny  oll,  çadwodd  gyfraith  Duw,  ac  arosodd  he!> 
hechod,  gan  ddaugos  trwy  byny  ei  fod  yn  ngallu  dyn  i  gadw  y 
gyfraith  ac  aros  befyd  heb  bechod;  ac  hefyd,  mai  trwyddo  ef  y 
gallai  barn  gyfiawn  ddyfud  ar  bob  cnawd,  ac  fel  y  buasai  i  bawb 
na  rodient  yn  ol  eyfraith  í)uw,  guel  eu  condemnio  yn  gyfiawn 
gan  y  gyfraith,  ac  i  fod  heb  un  esgus  dros  eu  pechodau.  Ac  efe 
yn  unig-anedig  y  Tad,yn  llawn  gras  a  gwirionedd,  ac  wedi  gorch- 
fygu,  a  dderhyniodd  gyflawnder  o  ogoniant  y  Tad — gan  feddu  \r 
un  meddwl  gyda'r  Tad,  yr  ìiwu  feddwl  yw  yr  Ysbryd  Glân,  ag 
sydd  yn  dwyn  tvstiolaeth  o'r  Tad  a'r  Mab,  a'r  tri  hyn  un  ydynt ; 
neu,  mewn  geirian  ereill,  mae  y  tri  hyn  yn  cyfansoddi  y  gallu 
mawr,  digyffejyb,  llywodraethol,  a  goruchel  dros  bob  peth  ;  trwy 
y  rhai  y  crewyd  ac  v  gwnaethwyd  pob  peth,  a'r  a  grewyd  ac  a 
wnaethwyd,  a'r  tii  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  y  Duwdod,  ap  un 
ydynt;  mae  y  Tad  a'r  Mab  yn  nieddu  yr  un  meddwl,  yr  un 
doethineb,  gogoniant,  gallu,  a  chyflawnder — yn  llanw  oll  yn  oll; 
y  Mah  wedi  ei  lanw  â  chytìawnder  o'r  meddwl,  gogoniant,  a 
gallu;  neu,  mewn  geiriau  ereill,  ag  ysbryd,  gogoniant,  a  gallu  y 
T&d — yn  meddu  pob  gwybodaeth  a  gogoniant,  a'r  un  deyrnas — 
yn  eistedd  ar  ddeheulaw  y  gallu,  ar  wir  lun  a  delw  y  Tad,  yn 
gyfryngwr  dros  dJyn — wedi  ei  lanw  â  chyflawuder  meddwl  y  Tad; 
neu,  mewn  geiiiau  ereill,  ag  ysbryd  y  Tad,  yr  hwn  ysbryd  a 
dywelìtir  i  waered  ar  bawb  a  gredant  yn  ei  enw  ac  a  gadwant 
ei  orchymynion;  a?r  holl  rai  hyny  a  gadwant  ei  orchymynion  a 
gynnyddant  o  ras  i  ras,  u  deuant  yn  etifeddion  o  deyrnas  nefoeddi 
a  chyd-etifeddion  ag  lesu  Grist;  yn  meddu  yr  un  nieddwl,  wedi 
feu  cyfnewid  i'r  un  llun  a  delw,  hyd  y  nod  ei  wir  lun  Ef  sydd  yii 
'îlanw  ol!  yu  oll;  wedi  eu   llanw   â  chyflawnder   ei    ogoniant.  a 


ŵ 

d'yfod  yn  un  ynddo  ef,  megys  y  inae'r  Tud,  Mal>,  uc  Yibryd  Gh\n 
yn  un. 

Oddiwrth  yr  hanes  blaenorol  aro  y  DuwdoJ,  yr  hwn  a  roddir 
yn  ei  ddadguddiadau,  mae  y  saint  wedi  gosod  sylfaen  safadwy  ér 
gweithredu  ffydd  i  fywyd  ae  iachawdwriaeth,  trwy  iawn  a  chyf- 
ryngdod  îesu  Grist;  trwy  waed  ÿr  hẃn  y  aiaent  yn  eael  maddeu- 
ant  péchodau,  ac  hefyd  wobr  sicr  wedi  ei  thi  ysori  iddynt  yn  y 
nefoedd,  hyd  y  nod  o  gyfranogi  o  gyflawnder  y  Tad  a'r  Mab  trwy 
yr  Ysbryd.  Megys  y  mae'r  Mab  yn  cyfranogi  o  gyäawnder  y 
Tad  trwy  yr  Ysbryd,  felly  y  mae'r  saint,  trwy  yr  ün  Ysbryd,  i  fod 
yn  gyfranogion  o'r  un  cyíiaw'nder,  i  fwynhau  yr  un  gogoniant ;  ò 
herwydd  megys  y  mae'r  Tad  a'r  Mab  yn  un,  felly,  mewn  cyffelyb 
fodd,  y  mae'r  saint  i  fod  yn  un  ynddynt  hwy.  Trwy  gariad  y 
Tad,  cyfryngdod  Iesu  Grist,a  dawn  yr  Ysbryd  Glân,  y  maent 
h«y  i  fod  yn  etifeddion  i  DdUw,  a  chyd-etifeddion  ag  íesü 
Grist. 


DARLITH  VI. 

Wedi  sylwi  yn  y  darlithiaü  blaenorol  ynghýlch  y  meddyl- 
ddrychau  o  gymmeriad,  perffeithderau,  a  phriodoleddau  Duw; 
cawn  yn  nesaf  sylwi  ynghylch  y  ẁybodaeth  sydd  yn  rhaid  i  ber- 
sonau  gael,  fod  y  dull  o  fywyd  a  ddilynant  yn  unol  ag  ewyllyà 
Duw,  fel  y  byddont  yn  cael  eu  galluogi  i  weithredu  ffydd  ynddo 
ef  i  fywyd  ac  iacbawdwriaeth. 

Mae  y  wybodaeth  hon  yn  llanw  lle  pẁysig  mewn  crefyüd  ddad- 
guddiedig;  oblegid  trẅyddi  y  galluogid  yr  henafiaid  i  ddyoddef 
megys  yn  gweled  yr  hwn  sydd  yn  anweledig.  Mae  gwyhodaeth 
wirioneddol  i  unrhyw  berson  fod  y  dull  o  fywyd  a  ddilyna  yn 
unol  ag  ewyllys  Duw,  yn  anghenrheidiol  anhebgorol  er  ei  alluogi 
i  gael  yr  ymddiried  hwnw  yn  Nuw,  lieb  yr  hwn  ni  all  neb 
gyrhaedd  bywyd  tragywyddol.  Hyn  oedd  yn  galluogi  y  saint 
cyntefig  i  ddyoddef  éu  holl  flinderau  a'u  herlidigaethau,  ac  i  fod 
yn  llawen  pan  yr  yspeilid  hwy  o'u  meddiannau,  gan  wybod  (nid 
credu  yn  unig)  fod  ganddynt  hwy  olüd  mwy  parhaus.  Heb- 
reaid  x,'84. 

Gan  eu  bod  yn  meddu  sicrwydd  eu  bod  yn  dilyn  dull  ag  oedd 
^yn  unol  ag  ewyllys  Duw,  galluogid   hwynt  i   gymmeryd,  nid  yn 


29 

unìg  yspeìlîad  eu  nwyddau  a  dystrywiad  eti  heiddo,  yn  llawen, 
ond  befyd  i  ddyoddef  raa.rwolaeth  yn  ei  ddulliau  erchyllaf;  gan 
wybod  (nid  credu  yn  unig)  fod  ganddynt,  pan  fyddo  eu  daearol 
dŷ  o'r  babell  hon  yn  ymddattod,  adeilad  gan  Dduw,  tŷ  nid  o 
Waith  Haw,  tragywyddol  yn  y  nefoedd.     2  Corinthiaid  v,  1. 

Y  fath  oedd,  ac  a  fydd  o  hyd,  sefyllfa  saint  Duw,  fel  os  na  fydd 
gandd\nt  wybodaeih  eg'ur  fnd  y  Uwybr  a  ddilynant  yn  unol  aj» 
ewyllys  Duw,  Ant  yn  anesmwyth  yp  eu  m^ddyliau,  a  diffygiant : 
o  herwydd  y  í'ath  ydyw  y  gwrthwynebiad  sydd  wedi  bod,  ac  i  fod 

0  hyd,  yn  nghalonau  angbredinwyr  a'r  sawl  nad  adwaenant  Dduw, 
yu  erbyn  efengyl  bur  a  dihalog  y  nefoedd  (vr  unig  beth  sydd 
yn  sicrhau  bywyd  tratjywyddol),  fel  yr  erlidiant  hyd  yr  eilhaf 
bawb  a  addolant  Dduw  yn  ol  ei  ddadguddiadau,  a  dderbyniant  y 
gwirionedd  yn  y  cariad  o  hono,  ac  a  ymddarostyngaut  eu  hunaiu 
i  gymmeryd  eu  harwain  a'u  cyfarwyddo  gan  eu  hewyllys;  a'u 
gyru  hwynt  i'r  fath  eithafoedd,  fel  nad  allai  dim  yn  fyr  o  wybod- 
aeth  sicr  o'u  bod  yn  anwyliaid  y  nefoedd,  a'u  bod  wedi  derbyn 
y  cynllun  hwnw  a  6efydlodd  Duw  er  achub  dyn,  eu  galluogi 
hwynt  i  weithredu  yr  ymddiried  hwnw  ynddo  sydd  yn  angben- 
rheidiol  iddynt  er  gombfygu  y  byd,  a  meddu  y  goron  hono  o 
ogoniant  a  roddir  yn  nchadw  i'r  rhai  a  ofnant  Dduw. 

Er  i  ddyn  roddi  i  lawr  ei  gyi'an,  ei  gymmeriad  a'i  air  da,  éi 
anrhydedd  a'i  ganmoliaeth,  ei  enw  da  yn  mhlith  dynion,  ei  dai, 
ei  diroedd,  ei  frodyr  a'i  chwiorydd,  ei  wraig  a'i  blant,  ac  hyd  y 
nod  ei  fywyd  ei  liun  hefyd — yn  cyfrif  pob  peth  yn  dom  ac  yn 
golled  er  mwyn  godidawgrwydd  gwybodaeth  lesu  Grist — gofyna 
í'wy  nag  yn  unig  grediniaeth  neu  dybiaeth  ei  fod  yn  gwneuthur 
ewyllys  Duw ;  ond  gwybodaeth  sicr,  yn  gwirio  y  caiif,  wedi  i'r 
dyoddefiadau  hyn  ddarfod,  fyned  i  mewn  i  dragywyddol  or- 
phwysfa,  a  bod  yn  gyfranog  o  ogoniant  Duw. 

O  herwydd  os  na  fydd  person  yn  gwybod  ei  fod  yn  rhodio  yn 

01  ewyllys  Duw,  buasai  yn  taflu  sarhad  ar  urdda6  y  Creawdwr,  pe 
dywedai  y  byddai  efe  yn  gyfranogwr  o'i  ogoniant  pan  fuasai  wedi 
darfod  â  pbethau  y  bywyd  hwn.  Ond  pan  fyddo  ganddo  y  wyb- 
odaeth  hon,  ac  yn  gwybod  yn  ddiammbeuol  ei  fod  yn  gwneuthur 
ewyllys  Duw,  gall  ei  ymddirìed  fod  yr  un  mor  gryf  y  bydd  yn 
gyíranogwr  o  ogoniant  Duw. 

Gadewch  i  ni  sylwi  yma,  nad  yw  crefydd  na  ofyno  aberthiad  o 
bob  peth,  byth  yn  meddu  digon  o  allu  i  gynnyrchu  y  ffydd  ang- 


no 

licnrheidiol  i  fywyd  ac  hichawdwrincfh ;  o  herwyûd,  oddinr  fndol- 
ÌHtjth  cyntaf  dyn,  ni  ellid  byth  meddu  y  ffydd  anghenrheidio]  er 
mwynhau  bywyd  nc  iachaw.lwriaeth,  heb  aherthiad  o  bob  peth 
daearol.  Trwy  yr  aberthiad  hwn,  a  hwn  yn  unig,  y  mae  Duw  weilî 
ordeinio  i  ddynion  fwynhau  hywyd  tragywyddol ;  a  thrwy  gyfrwng 
yr  aberthiad  o  bob  peth,  y  mae  dynion  yn  gwybod  eu  b>>d  yn 
gwneuthur  y  pethau  sydd  yn  gyinmeradwy  yn  ngolwg  Dtiw. 
Pan  fyddo  dyn  yn  cynnyg  aberihu  pob  peth  svdd  ganddo  er 
mwyn  y  gwirionedd,  heh  hyd  y  nod  arbed  ei  fywyd,  a  chredu 
gerbron  Duw  ei  fod  wecli  ei  alw  i  wneyd  yr  aberthind  hwn  ohlegíd 
ii  fod  yn  ceisio  gwneuthur  ei  ewyllys,  y  mae  yn  gwybod,  yn 
ddiammheuol,  fod  ae  y  gwua  Duw  dderbyn  ei  abertli  a'i  offi  wm, 
ac  nad  ydyw  wedi,  ac  na  wna,  geisio  ei  wyneb  ef  yrn  ol'er.  Dan 
y  r  amgylchiadau  hyn,  ynte,  gall  efe  gyrhaedd  y  ffydd  angheli- 
rhéidml  er  iddo  ddai  gafael  ar  fywyd  tragywyddol. 

Ol'er  y w  i  berfc'onau  ddychymmygu  iddynt  eu  hunain  eu  bod  yn 
etíf'eddion  gyda'r  rhai  hyny,  neu  y  gallant  fod  yn  etifeddion  gyda 
hwynt,  ag  sydd  wedi  offrymu  eu  holl  eiddo  yn  al.erth,  a  thrwy 
hyny  feddu  ffychl  yn  Nuw  a  ffal'r  gydag  ef,  fel  ag  i  gyrhaedd 
bywyd  tragywyddol,  os  na  fydd  iddýnt  hwy,  yn  yr  un  modd, 
offrymu  idùo  ef  yr  un  aberth,  a  thrwy  yr  abei  th  liwnw,  gyrhaedd 
y  wybodaeth  o'u  bod  weiàì  en  cymmeradwyo  ganddo  ef. 

Wrth  offrymu  aberthau  y  cafodd  Abel,  y  merthyr  cyntaf,  wyb- 
odaeth  o'i  gymmeradwyaeth  gyda  Duw.  Ac  o  ddyddinu  Abel 
gyûawn  hyd  yr  amser  presenhol,  mae  y  wybodaeth  sydd  gan 
ddynion  eu  bod  yn  gymmeradwy  yn  ngolwg  Duw,  yn  cael  ei 
meddu  trwy  offrymu  aberth.  Ac  yn  y  dyddiau  diweddaf,  cyn  y 
delo  yr  Arglwydd,  y  mae  i  gasglu  ynghyd  ei  saint  ag  sydd  wüá| 
gwneuthur  cyfammod  ag  ef,  trwy  aberth.  Salm  i,  3,  4,  5.  "  Ein 
Duw  ni  a  ddaw,  ac  ni  bydd  dystaw :  tân  a  ysa  o'i  tlaen  ef,  a 
thymhestl  ddirfawr  fydd  o'i  amgylch.  Geilw  ar  y  nefoedd  odd 
uchod,  ac  ar  y  ddaear,  i  farnu  ei  bobl.  Cesglwcb  fy  saint  ynghyd 
ataf  íì,  y  rhai  a  wnaethant  gyfammod  â  mi  tiwy  aberth.'' 

Y  rhai  hyny,  ynte,  sydd  yn  gwneuthur  yr  aberth,  a  gânt  y 
dvstiolaeth  o  fod  eu  llwybr  yn  dda  yn  ngolwg  Duw;  a'r  rhai 
hvny  sydd  â'r  dystiolaeth  hon  ganddynt,  a  gâut  ffydd  i  ddal 
g<i,ael  ar  fywyd  tragywyddol,  ac  a  alluogir,  trwy  ffydd,  i  barhau 
hvd  y  d.wedd,  ac  i  dderhyn  y  goron  a  gedwir  i'r  rhai  a  garant 
ymddang'  siad  yr  Arglwydd  Iesu  Grist.     Ond  ni  all  y  rhai  hyny 


31 

nad  ydynt  yn  gwneyd  yr  aberthiad  fwynhau  y  ffydd  hon^  o  her- 
wydd  y  mae  dynion  yn  ddibynol  ar  yr  aberthiad  hwn  mewn  trefn 
i  feddu  y  flydd  hon  :  o  ganlyniad,  ni  allaut  ddal  gafael  ar  fywyd 
tragywyddol,  o  herwydd  nid  ýw  dadguddiadau  Duw  yn  sicrhau 
iddynt  yr  awdurdod  i  wneuthur  felly,  ac  heb  y  sicrhad  hwn  ni 
allai  ffydd  fodoli. 

Darfu  i'r  holl  saint  am  y  rhai  y  mae  genym  hanes  yn  holl 
ddadguddiadau  Duw  sydd  mewn  bod,  gyrhaedd  y  wybodaeth  a 
feddent  o'u  cymmeradwyaeth  yn  ei  olwg,  trwy  yr  aberth  a  offrym- 
ent  iddo  ef ;  a  thrwy  y  wybodaeth  a  gyrbaeddwyd  fel  hyn,  daeth 
eu  ffydd  yn  ddigon  cryf  i  ddal  gafael  yn  yr  addewid  o  fywyd 
tragywyddo],.ac  i  ddyoddef  yn  gweled  yr  hwn  sydd  yn  anweledig;: 
a  galluogwyd  bwyní  trwy  ffydd,  i  ymladd  â  galluoedd  y  ty- 
wyllwch,  ymdreclm  yn  erbyn  dichellion  y  gwrthwynebydd,  gorch- 
fygu  y  byd,  a  chyrhaedd  amcan  eu  ffydd,  hyd  y  nod  iachawd- 
wriaeth  eu.  heneidiau. 

Ond  y  rhaí  byny  nad  ydynt  wedi  gwneyd  yr  aberthiad  hwn  i 
Dduw,  nî  wyddant  fod  y  llwybr  a  ddilynant  yn  gymmeradwy  yn> 
ei  olwg;  canys  pa  beth  bynog  oedd  eu  crediniaetb  nen  eu  hopin- 
iwn,  yr  oedd  yn  fater  o  ammheuaeth  ac  ansicrwydd  yn  eu 
meddwl;  a  lle  byddo  ammheuaeth  ac  ansicrwydd,  nid  yw  ffydd 
yno,  ac  nis  gall  fod.  O  herwydd  nid  yw  ammheuaeth  a  ífydrl  yn 
bodoli  yn  yr  un  person  ar  yr  uu  amser ;  fellÿ  nid  all  persfina» 
sydd  â'u  meddyliau  dan  ammheuon  ac  of'nau,  f'eddu  ymddiried 
diysgog;  a  lle  na  by'ddo  ymddiried  diysgog,  y  mae  ffydd  yno  yn, 
wan;  a  lle  byddo  ffydd  yn  wan,  ni  fydd  y  persouau  yn  alluo»  ii 
ymdrechu  yn  erbyn  y  gwrthwynebiadau,  y  trallodion,  a'r  bün-. 
dérâu  a  gyfarfyddant  mewn  Uel'n  i  fod  yn  etil'eddion  i  Dduw,  a 
thyd  etifeddion  â  Christ  Iesu  ;  ac  ânt  yn  flinedig  yn  eu  medd-. 
yliau,  a  chaiff  y  gwrthwynebwr  al!u  drostynt  i'w  dystrywio 
hwynt. 


DARLITH  VII. 


Yn  y  darlithiau  blaenorol  yr  ydym  wedi  sylẃi  pa  heth  oedd 
ffydd,  a'r  gwrthddrych  ar  ba  un  a  gorphwysai.  Ÿn  unol  â'n 
cynllun,  awn  yn  awryn  mlaen  i  lefaru  am  ei  heffeithiau. 

Gan  ein  bod  wedi  gweled  mewn  darlithiau  blaenorol,  mai  ffydd 
oadd  yr  eg.wyddor  o  weithrediad  ac  o  allu.  yn  nihob  bod   deallgar» 


>ÿn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  ni  ddyigwylir  i  ni,  mewn  d.irlíth  o'r 
íaih  hyn,  gynnyg  dadguddio  ei  holl  effeithiau;  nid  y w  ychwaith 
yn  anghenrheidiol  i'n  dyben  i  wneuthur  felly,  ob'.egid  buasai  yn 
cynnŵys  pob  peth  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear,  ac  amgylchu  holl 
greadigaethau  Duw,  ynghyd  â'u  holl  amry wiaethau  diddiwedd  ; 
i>  herwydd  ni  ffurfiwyd  un  byd  etto  na  ffurfiwyd  trwy  ffydd,  ac  ni 
fu  ychwaith  nn  bud  deallgar  ar  un  o  greadtt>aethau  Duw,  yr  hwn 
ni  ddacth  yno  trwy  ffydd  fel  ag  y  bodolaí  ynddo  ef  ei  hun  neu 
iuewn  rhyw '  fod  arall  ;  ni  fu  çyfnewidiad  na  chwyldrond  yn  un  o 
gẅrfìgaeHÌ«m  Duw,  na  effeithiwyd  trwy  ffydd;  ac  ni  fydd  cyf- 
jiewidiad  na  ehwyldroad,  os  na  effeithir  ef  yn  yr  un  dull,  yn  un 
o  greadigaethau  eanpr  yr  Hoilalluog,  o  herwydd  t;  wy  ff  cd  y  mae 
y  Duwdod  yfl  gweithio. 

Gadewcii  i  ni  yma  gvrtnyg  rhyw  eglurhad  mewn  perthynas  i 
lfydd,  fél-  y  byddo  ein  meddwl  yn  cael  ei  amgyffred  yn  eglur. 
Got'ynwn,  ynte,  pa  beth  aydd  i  ni  ei  ddeall  wrih  fod  dyn  yn 
•gweithio  trwy'ffydd?  Atebwn — yr  ydym  yn  deall,  pan  fyddo 
dyn  yn  gweithio  trwy  ffydd,  ei  fod  yn  gweithio  trwy  ymegniad 
meddyliol  yn  lle  trwy  allu  eorfforol.  Trwy  eiriau,  yn  lle  ym- 
drechu  â'i  alluoedd  corfforol,  y  mae  pob  bod  yn  gweithio  pan  y 
mae  ỳn  gweithio  trwy  ffydd.  Dywedodd  Duw,  "  Bydded  gnìeuni, 
a  gnleuni  a  í'u.''  Llefarodd  Joshua,  a'r  goleuadnu  uiawrion  a 
greodd  Duw  a  safŵsíhil  yn  llnnydd.  Gorchywynodd  Eìias,  a 
'CÌiauwyd  y  nefoedd  am  yr  yspaid  o  dair  blynedd  a  chwe  ruisi,  fel 
i!»  wliiwiodd  ddira ;  gorchymynodd  drachefn,  a'r  nefeedd  a  oll- 
Yiigodd  wlaw  i  waered.  Gwnaed  hyn  oll  trwy  fTydd.  A  dywed 
\r  lsiehawdwr,  "  Pe  hyddai  genyeh  ffydd  gymmaint  â  gronyn  o 
had  mwstardd,  chwî  a  eilych  ddywedyd  wrth  y  syeamorwydden 
bon,  Ymddadwreiddia,  a  phlaner  di  yn  y  môr;  a  hi  a  ufyddhäai 
i  chwi."  M,\tì  li'ydd,  ynte,  yn  gweilhio  trwy  eiriau;  a  thrwy  y 
i'hai  hyn  yr  nedd,  ac  y  bydd,  ei  gweithredoedd  mwyaf  nerthol  ya 
i-iiei  eu  cyfiawni. 

Yn  ddiau  ni  ol'ynir  genym  i  brofi  mai  dyma  yr  egwyddor  ar  ba 
1111  y  n»ae  boil  dragywyddnldeb  wedi,  ac  etlo  i,  weithredu  ;  o  her- 
wydd  rbaid  i  hob  tneddwl  ystyriol  wybod,  mai  trwy  y  galiu  hirn 
y  niae  holl  luoedd  y  nefoedd  yn  cyflawni  eu  gweithredotdd  o 
ryfeddod,  roawredd,  a  gogoniant.  Symuda  angylion  o  le  i  le  trwy 
.rinwedd  y  gallu  hwn  ?  trwyddo  y  galluogir  hwyut  i  ddisgyn  o'r 
uelomdd  i'r  ddaeiii  ;  ac  oni   buasui  y  gallu  o  ffydd,  ni    allent   byib 


33 

tfod  yn  ysbrydion  gwasanaethgar  i'r  rhai  a  fyddent  etifeddion 
iachawdwriaeth,  ac  ni  allent  ychwaith  weithredu  fel  cenadon 
nefol,  oblegid  byddent  yn  amddifad  o'r  ^gallu  anghenrheidiol  er 
eu  galluogi  i  wneuthur  ewyllys  Duw, 

Nid  yw  ond  yn  anghenrheidiol  i  ni  ddweyd  fod  yr  holl  gread- 
igaeth  weledig,  fel  ag  y  mae  yn  bodoli  yn  awr,  yn  effaith  ffydd. 
Trwy  ffydd  y  cafodd  ei  ffurfio,  a  thrwy  allu  ffydd  y  mae  yn 
parhau  yn  ei  ffurf  sefydledig,  a  thrwy  yr  hon  y  mae'r  planedau 
yn  symud  oddiamgylch  eu  cylchdroadau  a  gwreiehioui  allan  eu 
gogoniant.  Felly,  ynte,  ffydd  yn  ddiau  yw  yr  egwyddor  gyntaf 
yn  y  wyddoreg  o  DDuwiNrDDiAETH,  ac  wedi  ei  deall  arweinia  y 
meddwl  yn  ol  at  y  dechreuad,  ac  a'i  caria  yn  mlaen  at  y  diwedd  ; 
neu,  mewn  geiriau  ereili,  o  dragywyddoldeb  i  dragywyddoldeb. 

Gan  mai  ffydd,  ynte,  yw  yr  egwyddor  trwy  yr  hon  y  mae'r 
lluoedd  cefol  yn  cyíiawni  eu  gweithredoedd,  a  thrwy  yr  hon  y 
maent  yn  mwynhau  eu  holl  ddedwyddwch,  gallwn  ddysgwyl  ei 
bod  yn  cael  ei  gosod  allan  mewn  dadguddiad  oddiwrth  Dduw,  fel 
yr  egwyddor  ar  ba  un  y  rhaid  i'w  greaduriaid  ef  i  Jawr  yma  weith- 
redu,  mewn  trefn  i  gyrhaedd  y  dedwyddwch  a  fwynheir  gan  y 
saini  yn  y  byd  tragywyddol;  ac  y  buasai  Duw,  pan  gymmerai 
arno  i  gyfodi  dynion  i  fyny  er  mwynhad  iddo  ei  hunan,  yn  dvsgu 
iddynt  yr  anghenrheidrwydd  o  fyw  wrth  ffydd,  a'r  aumhosibl- 
rwydd  oedd  i  fwynhau  dedwyddwch  tragywyddoldeb  hebddi,  gan 
weled  fod  holl  effeithiau  tragywyddoldeb  yn  effeithiau  tfydd. 

Gan  hyny  dywedir,  ac  yn  briodol  hefyd,  mai  heb  ffydd  an- 
mhosibl  yw  rhyngu  bodd  Duw.  Pe  gofynid — paham  y  mae  yn 
anrahosibl  i  ryngu  bodd  Duw  heb  ffydd  ?  yr  ateb  fyddai — o  her- 
wydd  heb  ffydd  anmhosibl  yw  i  ddynion  gael  eu  hachub;  a  chau 
fod  üuw  yn  ewyllysio  iachawdwriaeth  dyn,  mae  yn  rhaid  iddo, 
wrtli  gwrs,  ewyllysio  fod  ganddynt  ffydd  ;  ac  ni  ellid  rhyngu  ei 
fodd  heb  fod  hyny  ganddyut,  neu  ynte  boddlonid  ef  yn  eu 
dystryw. 

Oddiwrth  hyn  gallivn  ddysgu,  fod  yr  amrywiol  annogaethau 
a  roddwyd  trwy  ddynion  ysbrydoledig,  i'r  rhai  hyny  a  dderbyn- 
iasant  air  yr  Arglwydd  er  cael  ffydd  yüddo,  ddim  yn  bethau  canolig 
a  chyffredin,  ond  yn  bethau  goreu  o  bob  peth,  a  hyny  oedd — o 
herwydd  hebddi  nid  oedd  iachawdwriaeth,  yn  y  byd  yma,  nac  yn 
yr  hwn  sydd  i  ddyfod.  Pan  ddechreuo  dynion  fyw  trwy  ffydd, 
dechreuant  ddyfod  yn  agos  at  Dduw  ;  a  phan  fyddo  ffydd  wedi  ei 


84 

plierffeithio  maent  yn  debyg  iddo  ;  ac  o  herwydd  el  fod  ef  wcdl 
ei  achub,  rnaent  hwythau  wedi  eu  hachub  hefyd;  oblegid  byddant 
hwy  yn  yr  un  sefyllfa  ag  y  bydd  ef  ynddi,  canys  y  raaent  wedi 
dyfod  ato  ef;  a  phan  ymddangoso  efe  byddant  yn  debyg  iddo, 
oblegid  gwelant  ef  megys  ag  y  mae. 

Fel  y  mae'r  holl  greadigaeth  weledig  yn  effaith  ffydd,  felly  y 
mae  iachawdwriaeth  hefyd — meddyliwn  iachawdwriaeth  yn  ei 
ystyr  mwyaf  cynnwysfawr,  pa  un  bynag  ai  tymraorol  neu 
ysbrydol.  Mewn  trefn  i  osod  y  pwoc  hwn  yn  eglur  o  ilaen  j 
rneddwl,  gadewch  i  ni  ofyn  pa  sefyllfa  y  rhaid  i  berson  fod  ynddo 
er  cael  ei  achub  ?  neu  pa  beth  yw  y  gwahaniaeth  rhwng  dyn 
wedi  ei  achub  a  dyn  heb  ei  achub  ?  Atebwn,  oddiwrth  yr  hyn 
a  welsom  yn  flaenorol  ain  y  bydoedd  nefol,  mae  yn  rhaid  eu  bod 
yn  bersonau  a  all  weithio  trwy  ffydd,  ao  yn  rai  sydd  yn  alluog, 
trwy  ffydd,  i  fod  yn  ysbrydion  gwasanaethgar  i'r  rhai  a  gânt  fod 
yn  etifeddiou  iachawdwriaeth ;  a  rhaid  iddynt  gael  ffydd  er  eu 
galiuogi  i  weithredu  yn  mhresennoldeb  Duw,  onide  ni  allant  gael 
eu  hachub.  A'r  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  y  gwir  gwahaniueth 
rhwng  person  wedi  ei  achub  ac  un  heb  ei  achub  yw — y  gwahan- 
iaeth  yn  ngradd  ei  ffydd — niae  ffydd  uu  wedi  dyfod  yn  ddigon 
perffaith  i  gydio  mewn  bywyd  tragywyddol,  ac  uid  ydyw  eiddo  y 
llall.  Ond  i  fod  dipyn  yn  fwy  manwl,  gadewch  i  ni  ofyn — pa  le 
y  cawn  afael  ar  gynddelw,  i  lun  yr  hwn  y  gellir  eiu  tebygoli, 
mewn  trefn  i  ni  gael  ein  gwneyd  yn  gyfranogion  o  fywyd  ac 
iachawdwriaeth  ?  neu,  mewn  geiriau  ereill,  pa  le  y  cawn  afael  ar 
fod  wedi  ei  achub  ?  o  herwydd  os  cawn  afael  mewn  bod  wedi  ei 
•achub,  gallwn  gael  gwybod  heb  lawer  o  anhawsdra  beth  raid  i 
ereill  fod  er  cael  eu  hachub. — Tybiwn  na  fydd  yn  fater  o  ddadl, 
n-i  all  dau  fod  sydd  yn  annhebyg  i'w  gilydd  gael  eu  hachub ;  o 
herwydd  yr  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  iachawdwriaeth  un,  a  gyfan- 
sodda  iachawdwriaeth  pob  creadur  a  achubir ;  ac  os  cawn  afael 
mewn  un  bod  wedi  ei  achuh  yn  yr  holl  greadigaeth,  gallwn  weled 
beth  raid  i  bawb  ereill  fod,  neu  fod  heb  eu  bachub.  Gofynwn, 
\nte,  pa  le  mae  y  cynddelw  ?  neu  pa  le  mae  y  bod  sydd  wedi  ei 
achub  ?  Yr  ydym  yn  penderfynu,  yughylch  yr  ateb  i'r  cwestiwn 
hwn,  na  fydd  un  ddadl  yn  mhlith  neb  sydd  yn  credu  y  Beibl,  mai 
Crist  ydyw  :  cytuna  pawb  yn  hyn,  mai  efe  yw  y  cynddelw  neu 
safon  iachawdwriaeth  ;  neu,  nyewn  geiriau  ereill,  ei  fod  yn  fòd 
wedi  ei  achub.     A  phe  byddai  i  ni  barhau  ein  cwestiyuo,  a  gofyn 


35 

pa  fodd  y  mae  efe  wedi  ei  achub  ?  yr  ateb  fyddai— o  herwydd  ef 
fod  yn  fôd  cyfiawn  a  santaidd ;  a  phe  byddai  mewn  rhywbeth  yn 
Wahauol  i'r  hyn  ydyw,  ni  chawsai  ei  achub;  o  herwydd  y  mae  eî 
achubiaeth  yn  ymddibynu  ar  ei  fod  yn  gymhwys  yr  hyn  ydyw,  a 
dim  arall ;  o  herwydd  pe  byddai  yn  bosibl  iddo  gyfnewid  yn  y 
radd  leiaf,  mor  sicr  y  pallai  ei  iachawdwriaeth,  ac  y  eoliai  eî  holl 
lywodraeth,  gallu,  awdurdod,  a  gogoniant,  yr  hyn  sydd  yn  cyfan- 
soddi  iachawdwriaeth  •  oblegid  y  mae  iachawdwriaeth  yn  gyn- 
nwysedig  yn  y  gogouiant,  awdurdod,  mawredd,  gallu,  a'r  llywod- 
raeth  a  fedda  y  Jehofa,  ac  nid  mewn  dim  arall ;  ac  ni  all  un  bod 
ei  feddu  ond  ei  hunan,  neu  un  tebyg  iddo.  Fel  hyn  y  dywed 
Ioan,  yn  ei  epistol  cyntaf,  trydedd  bennod,  a'r  ail  a'r  drydedd 
adnod,  "  Anwylyd,  yr  awrhon  meibion  i  Dduw  3'dym,  ac  nid  am- 
lygwyd  etto  beth  a  fyddwn  :  eithr  ni  a  wyddom,  pan  ymddangoso 
efe,  y  byddwu  gyffelyb  iddo;  oblegid  ni  a  gawn  ei  weled  ef  megys 
ag  y  mae.  Ac  y  mae  pob  un  sydd  ganddo  y  gobaith  hwn  ynddo 
ef,  yn  ei  buro  ei  hun,  megys  y  mae  yntau  yn  bur."  Paham  puro 
ei  hun,  megys  y  mae  ynttu  yn  bur  ?  O  herwydd,  os  na  wnant, 
ni  allant  fod  yn  debyg  iddo. 

Dywedodd  yr  Arglwydd  wrth  Moses,  Lefiticus  xix,  2,  "  Llefara 
wrth  holl  gynnulleidfa  meibion  Israel^  a  dywed  wrthynt,  Byddwch 
santaidd  ;  canys  santaidd  ydwyf  fì,  yr  Arglwydd  eich  Duw  chwi." 
A  dywed  Pedr,  epistol  cyntaf,  i,  15,  16.  "  Eithr  megys  y  mae  y 
neb  a'ch  galwodd  chwi  yn  santaidd,  byddwch  chwithau  hefyd 
santaidd  yn  mhob  ymarweddiad  :  oblegid  y  mae  yn  ysgrifenedig, 
Byddwch  santaidd;  canys  santaidd  ydwyf  fì."  A'r  Iachawdwr  a 
ddywed,  Matthew  v,  48.  "  Byddwch  chwi  yn  berffaith,  fel  y  mae 
eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd  yn  berffaith." — Pe  ^ofynal 
rhywun,  beth  yw'r  achos  o'r  holl  ddywediadau  hyn  ?  mae'r  ateb 
i'w  gael  oddiwrth  yr  hyn  a  ddyfynwyd  yn  fîaenorol  o  epistoi  Ioan, 
sef  pan  ymddangoso  efe  (yr  Arglwydd),  y  bydd  ei  saint  yn  gyff- 
elyb  iddo ;  ac  os  na  fyddant  hwy  yn  saniaidd,  megys  y  mae 
yntau  yn  santaidd,  ac  yn  berffaith,  megys  y  mae  yntau  yn  ber. 
ffaith,ni  allant  fod  yn  debyg  iddo;  oblegid  ni  all  un  bod  fwynbau 
ei  ogoniant  heb  feddu  ei  berffeithderau  a'i  santeiddrwydd,  ddim 
fwy  nag  y  gallent  deyrnasu  y.n  ei  deyrnas  heb  ei  allu. 

Mae  hyn  yn  gosod  allan  yn  eglur  briodoldeb  dywediad  yr 
Iachawdwr,  sydd  yn  ysgrifenedig  yn  nhystioîaeth  loan,  xhr,  12. 
<ê  ¥n  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynef  fi? 


36 

y  gweithredoedd  yr  wyf  fi  yn  eu  gwneuthur,  yntau  hefyd  a'u 
g«'iia,  a  mwy  uà'r  rhai  hyn  a  wna  efe :  oblegid  yr  wyf  fi  yn 
inyned  at  fy  Nhad."  Trwy  gymineryd  hyn  mewn  cyssylltÌHd 
a  rhai  o'r  dywediadau  yn  ngweddi  yr  Iachawdwr,  ysgrifi'nedig 
yn  y  ddwyfed  bennod  ar  byrntheg,  rhoddir  eglurhâd  roaur  ar  ci 
ymadroddion.  Dywed,  yn  y  20,  21,  22,  23,  a'r  24  adn.,  "  Ac  nid 
wyf  yn  gweddio  dros  y  rhai  hyn  yn  unig,  eithr  dros  y  rhai 
hcfyd  a  gredant  ynof  fi  trwy  pu  hymadrodd  hwynt:  fel  y  byddont 
oll  yn  un  ;  megys  yr  wyt  ti,  y  Tad,  ynof  fi,  a  ininnau  ynot  ti ; 
fel  y  byddont  hwytbau  un  ynom  ni  :  fel  y  credo  y  byd  mai 
tydi  a'm  hanfonaist  i.  A'r  gogoniant  a  roddaist  i  mi,  a  roddais 
iddynt  hwy  ;  fel  y  byddont  un,  megys  yr  ydym  ni  yn  un  :  myfi 
ynddynt  hwy,  a  thithau  ynof  fi ;  fel  y  byddont  wedi  eu  perffeithio 
yn  un,  ac  fel  y  gwypo  y  byd  mai  tydi  a'm  hanfonaist  i,  a  charu 
o  honot  hwynt,  megys  y  ceraist  fi.  Y  Tad,  y  rhai  a  roddaist  ' 
mi,  yr  wyf  yn  ewyllysio,  Ue  yr  wyf  fi,  fod  o  h.mynt  hwythau 
hefyd  gyda  myfi;  fel  y  gwelont  fy  ngogoniant  a  roddaist  i  mi : 
oblegid  ti  a'm  ceraist  cyn  seiiiad  y  byd." 

Mae  yr  holl  ddywediadau  hyn  wedi  eu  gosod  ynghyd,  yn 
rhoddi  darluniad  mor  eglur  o  sefyllfa  y  saint  gogoneddedig  ag 
y  gallai  iaith  roddi — y  gweithredoedd  a  wnaeth  yr  I'esu  yr 
oeddynt  hwy  i'w  gwneyd,  a  gweithredoedd  mwy  nà'r  rhai  liyny  a 
wuaeth  efe  yn  eu  plith  a  gawsent  hwy  gyflawni,  ahyny  o  herwydd 
ei  fod  ef  yn  myned  at  y  Tad.  Nid  yw  efe  yn  dweyd  y  caent 
wneyd  y  gweithredoedd  hyn  Diewn  amser;  ond  y  caent  wneyd 
gweithredoedd  mwy,  o  herwydd  el  fod  yn  niyned  at  y  Tad- 
Dywed  yn  y  24ain  adnod — "  Y  Tad,  y  rhai  a  roddaist  i  mi,  yr  wyf 
yn  ewyllysio,  lie  yr  wyf  fi,  f<»d  o  honynt  hwythau  h^fyd  gyda 
myfi;  fel  y  gwelont  fy  ngogoniant."  Mae  y  dywediadau  hyti' 
trwy  eu  cymmeryd  yn  gyssylltiedig,  yn  ei  wneyd  yn  eithaf  eglur' 
am  y  gweithredoedd  mwy  ag  oedd  y  rhai  hyny  a  gredent  yn  ei 
enw  ef  i'w  cyflawni,  mai  yn  nhragywyddoldeb  yr  oeddynt  i  gael 
eu  cytìawni,  lle  yr  oedd  ef  yn  myned,  a  lle  y  gallent  hwy  weled  ei 
ogoniunt.  Yr  oedd  wedi  dweyd  mewn  rhan  arall  o'i  weddi,  ei 
fod  yn  dymuno  ar  ei  Dad  fud  y  rhai  hyny  a  gredent  yrddo  ef, 
gael  bod  yn  un  ynddo  ef,  megys  ag  yr  oedd  efe  a'r  Tad  yn  un 
yn  eu  gilydd.  Ac  nid  wyf  yn  gweddio  dros  y  rhai  hyn  (yr  Apos< 
tolion)  yn  unig,  ond  hefyd  dros  y  rhai  a  gredant  ynof  fi  trwy  eu 
geiriau  hwyut,  fel  y  byddont  hwythau  oll  yn  uu  ;  hyny  y w,  y  rhai  a 


"gre'dantynddo  ef  'rw'y  eiriati  yr  apostolión,  ỳn  gysfal  a*r  aposòíîotì 
eu  hunain,  fel  y  byddent  oll  ýtì  un,  megys  yr  ẅytti,  y  Tad,  ynof 
fi,  a  tuinnau  ynot  ti ;  fel  y  byddont  hwythau  un  ynom  ni. 

Pa  iaith  a  all  fod  yn  eglurach  nâ  hon  ?  Mae  yn  ddiau  fod 
yr  Iaehawdwr  yn  golj^gtr  ei  fod  yn  cael  ei  ddeall  gan  ëi  ddyscybl- 
ionra  llefarodd  fel  y  gallent  ei  ddeall  ef;  o  herẅydd  y  mae  yri 
mynegi  wrrh-  ei  Dad,  mewn  iaith  anhäwdd  ei  chámsynied,  ei 
fod  am  i'w  ddyscyblion,  byd  y  nod  yr  oll  o  honynt,  i  fod  fel  èi 
hunan  a'r  Tad,  oblegid  fel  yr  oedd  efe  a'r  Tad  yn  un,  y  gallent 
hwythau  fod  yn  un  gyda  hwynt.  Ac  y  mae  yr  hyn  a  ddywedir 
yn  y  22ain  adnod  yn  tueddu  i  sefydlu  y  grediniaeth  hon  yu 
f v  y  sicr,  os  oes  anghen  am  rywbeth  i'w  sefydlu.  Dyẅed, — "  A'r 
g'igoniant  a  roddaist  i  mi,  a  roddais  iddynt  hwy,  fel  y  byddont 
un,  megys  yr  ydym  ni  yn  un."  Fel  pe  dywedai,  oddieithr  ildynt 
gael  y  gogoniant  a  roddodd  y  Tad  iddo  ef,  ni  allènt  fod  yn  un 
gyda  hwynt;  o  herwydd  'dywed  iddo  rodd.i  iddynt  y  gogoniant 
a  roddodd  y  Tad  iddo  ef,  fel  y  gallent  fod  yn  un ;  neu  mewn 
geiriau  ereill,  i'w  gwneuthur  ytì  un. 

Mae  hyn  yn  llanw  i  fyny  y  mesur  o  hysbysrwydd  ar  y  pwnc 
hwn,  ac  yn  darigos  yn  dra  eglur,  fud  yr  lacbawdwr  yn  dymuno 
i'w  ddyscyblion  ddeall,  eu  bod  i  fod  yn  gyfranogwyr  gydag  ef  yn 
mhob  peth,  heb  eithrio  hyd  y  nod  ei  ogonrant. 

Nid  yw  braidd  yn  anghenrheidiol  yrna  i  sylwi  ar  yr  hyn  a 
sylwasom  arno  yn  flaenorol,  fod  y  gogoniant  sydd  gan  y  Tad  a'r 
Mab,  yn  bodoli  o  herwydd  eu  bod  yn  fodau  cyfiawn  a  santaidd  ; 
a  phe  byddent  yn  ddîffygiol  mewn  un  briodoledd  neu  berfleith- 
rwydd  a  feddant,  ni  allai  y  ge-goniant  syd'd  gandilynt  byth  gael 
ei  fwynhau  ganddynt  hwy,  o  herwydd  y  ma&  yn  ofynol  eu  bod 
hwy  yn  gymhwys  y  peth  ydynt  mewn  trefn  i'w  fwynhau  ;  ac  os 
rh\dd  yr  Iacha^ydwr  y  gogoniant  hwn  i  iywrai  ereill,  rhaid  iddo 
ttneuther  hyny  yn  y  ft'ordd  a  ddesgrifir  yn  ei  weddi  ef  at  ei  Dad 
— <rwy  eu 'gwneuttHir  liwy  yn  un  ynddo  ef,  megys  y  mae  ef  a'r 
Tad  yn  un.  Wrth  wneuthur  felly  byddai  yn  rhoddi  iddynt  hwy 
y  gogoniant  a  roddodd  ei  Dad  iddo  ef;  a  phan  fyddo  ei  ddys'- 
Oyblinn  yn  uael  eu  gwneutlmf  yn  un  gyda'r  Tad  a'r  Mab,  megys 
y  tnae'r  Tad  a'r  Mab  yn  un,  pwy  na  wel  briodoldeb  dywediad  yr 
IaL-hawdwr— "  Y  gweithredoedd  \r  wyf  'fi  yn  eu  gwneuthur,  chwii 
thati  hefyd  a'u  gv. newch,  a  mwy  naV  rhai  liyu  a  wnewch  chwií 
w'olegul  yr  wyf  fi  jn  uiyned  ut  y  Tẅd." 


38 

Mae  yr  addysgiadau  hyn  o  eiddo  yr  lachawdwr  yn  daii^os  yn 
cglur  i  ni  natur  yr  iachawdwriaeth,  a  pha  beth  a  gynnygiodd  el'e 
i'r  teulu  dynol  pan  y  cynnygiodd  eu  hacluib  hwyut — iddo  gynnyg 
eu  gwneuthur  hwynt  yn  debyg  iddo  ei  hunan,  ac  yr  ocdd  efe  yn 
debyg  i'w  Dad,  cynddelw  mawr  yr  holl  fodau  achubol ;  a  bod 
unrhyw  gyfran  o'r  teulu  dynol  yn  cael  eu  tebygoli  i'w  llun 
hwynt*  yw  eu  hachub;  a  bod  yn  annhebyg  iddynt  yw  eu  dys- 
trywio;  ac  ar  y  colyn  mawr  hwn  y  raae  drws  yr  iachawdwriaeth 
yn  troi. 

Pwy  na  wel,  ynte,  nad  iachawdwriaeth  yw  effaith  ffydd  ?  o 
herwydd,  fel  ag  yr  ydym  wedi  sylwi  yn  tlaenoiol,  mae  yr  holl 
fodau  nefol  yn  gwithredu  ar  yr  egwyddor  hon;  ac  oblegid  eU' 
bod  yn  alluog  i  wneuthur  felly  y  maent  yn  cael  eu  hachub,canyS' 
ni  allai  dim  heblaw  hyn  eu  hachub  hwynt.  Ac  hon  yw  y  wers 
y  mae  Duw  y  nefoedd,  trwy  enau  ei  holl  brophwydi  santaidd,  yn 
ytndrechu  ddysgu  i'r  byd.  O  achos  hyny  y  dywedir  wrtbym, 
mai  heb  ffydd  anmhosibl  i'w  rhyngu  bodd  Duw ;  a  bod  iaohawd- 
wriaeth  o  ffydd,  fel  y  byddai  yn  ol  gras,  fel  y  byddai  yr  addewid 
yn  sicr  i'r  holl  had.  Rhufeiniaid  iv,  )6.  Ac  Tsrael,  yr  hwn 
oedd  yn  dilyn  deddf  cyfiawnder,  ni  chyrhaeddodd  ddeddf  cyfiawn— 
der.  Paham  ?  Am  nad  oeddynt  yn  ei  clieisio  trwy  ffydd,  ond 
megys  trwy  weithredoedd  y  ddeddf;.  canys  hwy  a  dramgwyddas— 
ant  wrth  y  maen  tramgwydd.  Rhufeiniaid  ix,  31,  32.  A  dyw- 
edodd  yr  Iesu  wrth  y  dyn  a  ddygodd  ei  i'ab  ato,  i  fwrw  allan  y 
cythraul  oedd  yn  ei  boetii,"  Os  gelli  di  gredu,  pob  peth  a  all  fod 
i'r  neb  a  gredo.''  Marc  ix,  23.  Mae  yr  ysgrythyrau  hyn, 
ynghyd  â  lluoedd  o  rai  ereill  a  elìid  ddyfynu  yn  gosod  allan  yn 
eglur  y  goleu  yn  yr  hwn  yr  oedd  yr  Iachawdwr,  yu  gystal  â 
Saînt  ÿ  Dyddiau  gynt,  yn  edrych  ar  gynllnn  iaohwdwriaeth.  Ei- 
bod  yn  gyíundraeth  o  ffydd — dechreua  gyda  ffydd,  a  pharha  trwy 
ffydd  ;  a  phob  bendith  a  geir  mewn  cysylltiad  â  hir  effaith  ffydd 
ydyw,  pa  un  a  berthyna  i'r  bywyd  hwn  neu  i'r  hwn  a  ddaw.  I 
hyn  y  mae  holl  ddadguddiadau  Duw  yn  dwyn  tystiolaeth.  Os 
oedd  plant  yr  addewid  yn  bod,  effeithiau  ffydd  oeddynt,  heb 
eithrio  hyd  y  nod  lachawdwr  y  byd.  "  Bendigedig  yw  yr  hon  a 
gredodd,"  meddai  Elizabeth  wrth  Mair,  pan  yr  aeth  i  yinweled  â 
hi ;  "  cauys  bydd  cyiiawniad  o'r  pethau  a  ddywedwyd  wrthi 
gan  yr  Arglwydd."  Luc  i,  45.  Ac  nid  oedd  genedigaeth  Ioan 
îedyddiwr  yn  llai  niater  o  ll'ydd;  o  herwydd  er  i'w  dad  Zacharia» 


gredu,  cafodd  ei  daro  yn  fud.  A  thrwy  yr  holl  hanes  o  ddyfaíà 
bywyd  ac  iachawdwriaeth,  mater  o  ffydd  ydyw ;  yr  oedd  pob 
dyn  yn  derbyn  yn  ol  ei  ffydd  —  yn  ol  fel  yr  oedd  ei  ffydd^fe'lly 
yr  oedd  ei  fendithion  a'i  ragorfreintiau  ;  ac  nid  oedd  dim  yn  cael 
ei  atal  oddiwrtho  pan  fyddaì  ei  ffydd  yn  ddigonol  i'w  dderbyn. 
Gallai  gnu  safnau  llewod,  diti'odd  angerdd  tán,  dianc  rhaa  miu 
y  cleddyf,  dod  yn  giyf  mewn  rhyfel,  a  gyru  byddiuoedd  i  ffoi ; 
gallai  gwragedd,  trwy  eu  ffydd,  dderbyn  eu  plant  meirwon  eil- 
uaith;  mewn  gair,  nid  oedd  dim  yn  anmhosibl  gyda'r  rhai  a 
feddent  ffydd.  Yr  oedd  pob  peth  yn  ddarostyngedig  i  Saint  y 
dyddiau  gynt,  yn  ol  fel  yr  oedd  eu  ffydd.  Trwy  eu  ffydd  y 
gallent  gaeì  gweledigaethau  nefol,  gweinyddiad  angylion,  cael 
gwybodaeth  am  ysbrydoedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  beríî'eithiwyd,  am 
gymmanfa  a  chynnulleifa  y  rhai  cyntaf-anedig,  y  rhai  a  ysgrif- 
enwyd  yn  y  nefoedd,  am  Dduw,  Barnwr  paẅb,  am  Iesu  Cyfryngwr 
y  testament  newydd,  a  dylbd  yn  adnnbyddus  â'r  drydydd  nef, 
clywed  a  gweled  pethau  ag  oedd  yn  annhrnf  tbadwy,  ond  ag  oedd 
yn  anghyfreithlawn  i'w  mynegi.  Y  man  Fedr,  meiui  golwg  o 
allu  ffydd,  yn  ei  ail  epistol,  penod  gyntaf,  y  cyntaf,  yr  aií,  a'r 
trydydd  adnodau.  yn  dweyd  wrth  Saint  y  dyddinu  gynt — "  Gras 
i  chwi  a  thangnefedd  a  amlhaer,  trwy  adnabod  Duw,  a  lesu  Grist 
ein  Harglwydd  nî;  megys  y  rhoddes  ei  dduwiol  sllu  et  i  ni  bob 
petlt  a  berthyn  i  l'ywyd  a  duwioldeb,  trwy  ei  adnabod  ef'  yr  hwn 
a'n  galwodd  ni  i  ogoniant  a  ^Mnwedd.''  Yn  ei  epistol  cynlaf, 
pennod  gyntaf,  y  tryd\dd,  pedwarydd,  a'r  pumnied  adnoüau, 
dywed,  "  llendigedig  lyddo  Duw  a  Thad  ein  Hatglwydd  Iesn 
Grist,  yr  hwn  yn  ol  ei  fawr  drugaredd  a'n  hadgenediodd  ni  i 
obaith  bywiol,  trwy  adgylbdiad  Iesu  Grist  oddiwrth  y  meirw  ;  i 
etifeddiaeth  anllygredig,  a  dihalogedig,  a  diddiiianedi»,  ac  yu 
nghadw  yn  y  nefoedd  i  chwi,  y  rhai  tnvy  allu  Duw  ydych  gad- 
wedig  trwy  ffydd  i  iaebawdwriaeth,  parod  j'w  ddadguddio  yn  \r 
araser  diweddaf.'' 

Mae  y  dywediadau  hyn,  wedi  eu  gosod  yngbyd,  yn  dangos  gohg- 
iadau  yr  apostol  yn  dra  eglur,  fel  na  ellir  cael  lle  i  gamsynied 
yn  meddwl  un  dyn.  Dywed  fod  pob  peth  sydd  yn  perihyn  i 
fywyd  a  duwioldeb  wedi  ei  roddi  trwy  y  wyhodaeth  o  Dduw  a'n 
lachawdwr  lesu  Grist.  Ac  os  gofynir  y  cwestiwn,  pa  l'odd  yr 
oeddynt  i  gael  gwybodaeth  o  Dduw  ?  (o  herwydd  y  mae  llaner 
o  wahaniaeth  rhwng  credu  yn  Nuw  a'i  adnabod — y  mae  gwyb- 
odaeth  yn  cynnwys  mwy  nâ  ffydd.  A  sylwch,  fod  pob  peth 
perthynol  i  fywyd  a  duwioldeb  yn  cael  ei  roddi  trwy  y  wybodaeth 
o  Dduw)  y  niae  yr  ateb  yn  cael  ei  roddi — trwy  ffydd  yr  oeddynt  i 
gael  y  wybodaeth  hon ;  a  thrwy  gael  gallu  trwy  ffydd  i  gael  y 
wybodaeth  o  Dduw,  gallant  gael  pob  peth  arall  perthynol  i  fywyd 
a  duwioldeb. 


40 

Oddiwrth  y  dywediadau  liyn  o  eiddo  yr  ap09tol  dysgwn  mni 
trwy  gael  y  wybodaeth  o  Dduw  yi  oedd  dynion  yn  cael  gwybod- 
aeth  o  bob  peth  perthynol  i  fywyd  a  duwioldeb — a'r  wybodaeth 
hon  oedd  effaith  ffydd;  felly,  y  mae  pob  peth  perthynol  i  fywyd 
a  inwioldeb  yn  erfeithiau  ffydd. 

Oddiwrth  hyn  gallwn  ymestyn  mor  bell  ag  y  bydd  unrhyw 
amnylchiadau  yu  gofyn,  pa  un  bynng  ai  ar  y  ddaear  neu  yn  y 
nefoedd,  a  chawn  allan  mái  dyma  dystiolaeth  yr  holl  ddynion 
ysbrydoledig,  neu'r  cenadon  nefol,  sef  fod  pob  petb  perthynol  i 
íywyd  ac  iachawdwriaeth  yn  effeithiau  ffydd,  ac  nid  dim  arall ; 
palla  dysgeidiaeth,  doethineb,  callineb,  a  phob  peth  arall  fel 
moddion  iachawdwriaeth,  ond  ffydd. —  Dyma  yr  achos  fod  pysg- 
otwyr  Galilea  yn  gallu  dysgu  y  byd — o  herwydd  eu  bod  yn  ceisio 
trwy  ffydd,  ac  yn  cael  trwy  ffydd.  A  hyn  yw  yr  achos  fod  Paul 
yn  cy'frif  pob  peth  yn  dom  ac  yn  sorod — y  pethau  oedd  gynt  yn 
elw  iddo,  a  gyfrifodd  efe  yn  golled  ;  ie,  a  chyfrifodd  bob  peth  yn 
golled,  o  herwydd  ardderchogrwydd  gwybodaeth  Crist  Tesu  yr 
Arglwydd.  Philipiaid  iii,  7,  8,  9,  a  10.  O  herwydd,  er  meddu  y 
•ffydd  trwy  yr  hon  y  gallai  fwynhau  gwybodaeth  Crist  Iesu  yr 
Arglwydd,  cafodd  ef  ddyoddef  y  colled  o  bob  peth  ;  hyn  yw  yw  yr 
achos  fod  Saint  y  dyddiau  gynt  yn  gwybod  mwy,  ac  yn  deall 
mwy  am  y  nefoedd  ac  am  hethau  nefol,  na  phawb  ereill  ynghyd, 
oblegid  mae  yr  hysbysrwydd  hyn  yn  effaith  ffydd — nid  yw  idd  ei 
gyrhaedd  mewn  un  modd  arall.  A  hyn  yw  yr  achos  fod  dynion, 
mor  fuan  ag  y  collant  eu  ftydd,  yn  rhedeg  i  ymrysonau,  cynhenau, 
tywyllwch,  ae  anhawsderau ;  o  herwydd  mae  y  wybodaeth  sydd 
yn  tueddu  i  fywyd  yn  diflanu  gyda  ffydd,  ond  yn  dychwelyd  pan 
ddychwelo  tfydd  ;  oblegid  pan  v  mae  ffydd  yn  dyfod,  mae  yn 
dwyn  ei  gosgordd  o  gydymdeitbion  gyda  hi — apostolion.  pn>- 
phwydi,  efengvlwyr,  bugeiliaid,  athrawon,  doniau,  doetbineb, 
gwybodaeth,  gwyrthiau,  iechyd,  tafôdau,  cyfieithad  tafodau,  &c. 
Mae  yr  holl  rai  hyn  yn  ymddangos  pan  y  byddo  ffydd  yn  ym- 
ddangos  ar  y  ddaear,  ac  yn  diflanu  pan  y  byddo  hi  yn  ditìanu  o'r 
ddaear;  oblegid  dyma  effeithiau  ffydd,  ac  y  maent  wedi  bod,  a 
byddant  o  byd,  yn  ei  chanlyn.  O  herwydd  lle  byddo  ffydd,  yno 
bydd  y  wybodaeth  o  Dduw  hefyd,  ynghyd  â  phob  peth  perthynol 
iddi — dadguddiadau,  gweledigaethau,  a.  breuddwydion,  yn  gystal 
â  pbob  petli  anghenrheidiol,  mewn  trefn  i'r  meddianwyr  o  ffydd 
gael  eu  pprffeithio,  a  chael  iachawdwriaetb ;  oblegid  rhaid  i 
Dduw  gyfnewid,  onide  gwna  ffydd  lwyddo  gydag  ef.  A  gwna  yr 
hwn  a'u  raeddianno,  trwyddi,  gyrhaedd  pob  gwyhodaetb  a  doeth- 
ineb  anghenrheidiol,  hyd  nes  yr  adwaeno  Dduw,  a'r  Arglwydd 
Iesu  Grist,  yv  hwn  a  ddanfonodd — adwaen  y  cyfryw  yw  bywyd 
tragywyddol.     Amen, 


JOHN     DAVIS,    ARG  RAKKY  DD,   M  K  KT  U  V  R-T  Y  DH  L. 


